PAS 


ANG DAAN, ANG BUHAY, ANG 
KATOTOHANAN 


Ang Kuwento ng Buhay at Mga Ginawa ni Jesus 


ayon kay Apostol Juan 


xr 


PAUNANG SALITA 


Ang Kuwento ng Buhay at mga Ginawa ni Jesus ayon kay 
Apostol Juan ay isang bagong salin (2022) na hinango mula sa 
orihinal na wikang Griego (Textus Receptus). Ang saling ito'y 
batay sa tagalog na ginagamit sa pang-araw-araw na buhay ng 
mga Pilipino sa kasalukuyang panahon. 


Kung iyong mapapansin, ang nasa iyong mga kamay ay 
isa lamang aklat mula sa Biblia. Ang salitang biblia ay hinango sa 
Griego -'biblos” (Juan 20:30), na ang ibig sabihin ay “aklat” o 
“naisulat na aklat. Samakatuwid ang ating Biblia o “iblos' ay 
binubuo ng marami at iba't ibang 'biblos' o mga aklat. Ang alam 
nating Biblia na mamahalin, makapal at mabigat dalhin ay, sa 
totoo lang, isang buong aklatan o librarya nang maituturing. 


Ang munting aklat na ito ay isa lamang sa apat na salaysay 
tungkol sa buhay ni Jesus na Tagapagligtas. Bawat isa sa apat na 
salaysay ng buhay ni Jesus ay may kakaibang katangian na wala 
sa iba. Ang ibang salaysay na tinutukoy ko ay ang mga sinulat nila 
Mateo, Lukas at Marcos. Si Juan, ang huling apostol ni Jesus na 
pumanaw, ay ang huling nagsulat ng salaysay tungkol sa buhay at 
mga itinuro ni Jesus na ating Diyos at Tagapagligtas. Ito'y 
nangyari noong taong 85 A.D. sa lungsod ng Efeso kung saan siya 
naglingkod noong mga panahong iyon. Ang aklat na ito ay 
magagamit upang makilala natin kung sino ang Tagapagligtas at 
Diyos nating lahat. Siya'y dumating sa lupa upang ituro sa atin 
ang buhay, ang katotohanan at ang daan patungo sa Diyos 
Ama. 


LISTAHAN NG MGA NILALAMAN 


[ANN[CESTNH UNA DS 8 
NAGKATAWANG TAO ANG SALITAu. cc... 00 nana naaaaaasaasa naaa aaaanasassssaaaaan 8 
HINANDA NI JUAN ANG KANYANG PAGDATING ....0000000 0a asan asasssaaasasan 9 
ANG BANAL NA ESPIRITU AY NANAHAN KAY JESUS ....0.00200200sasssasans 10 
ANG MGA UNANG ALAGAD NI JESUS .. 0.0.0000 0a aa aaa asas aa aaaannananasas aaa 10 
Si! ANDRES, SIMON PEDRO, FELIPE AT NATANIEL ......022.........- 11 
UNANG. HIMALA :2:370f0ansl 0 NANANA NAIN anG NL MINANANG DALNA 12 
ANG PAGPAPAHALAGA NI JESUS SA TEMPLO u.umuuus aasa aanasanaawasasasasana 12 
KILALA NI JESUS ANG LAHAT ....mmm naasa saaan 13 
ANG PAG-HAHARI NG DIYOS u.ummamaaanaaaa nanana nananana 14 
DAPAT KANG ISILANG MULI ....m nananana nna 14 
MAGTIWALA AT SUMUNOD... ..2mnanaaa anas sa nasasa anas asana sasa nnnnas sss 15 
PAGSIKAT NI JESUS AT PAGKALAOS NI JUAN uu.smuaasaasananaaaaaassasasasans 16 
SI JESUS AT ANG SAMARITANA ....2020 22 00aasas aasa aassnnanan 16 
JESUS: ANG TUBIG NA NAGBIBIGAY NG BUHAY ......00000020 2 asssasas asana 17 
ANG TUNAY NA PAGSAMBA: SA ESPIRITU AT KATOTOHANAN........... 18 
ANG MUNDO AY HANDA NA SA ANIHAN... nannanaa maana 19 
SINABI NIYA ANG LAHAT KONG GINAWA! u... manmanan 19 
GUMALING ANG MAY SAKIT DAHIL SA SALITA NI JESUS .......22222000.... 20 
PINALAKAD NI JESUS ANG 38 TAONG LUMPO ....200000000nanauaususasasasana 21 
INUSIG SI JESUS DAHIL NAGPAGALING SIYA SA ARAW NG PAMAMAHINGA 
NAN Man GG KO BIGA KAG NOD GANG AG MP AGO LIAA AA Naan OPLAN ka ag AUIIG BAG an 22 
GINAGAWA LANG NI JESUS ANG GAWAIN NG AMA....00000000000aasasasans 22 
[MABUBUHAY ANG MGA PATAY uuuuuauaaaanananaananasaaasasasanaasasasasasana 23 
ANG: PATOTOO NLJESUS15 34453003020 0nsaiaaa NANG GA AAN 23 
BAKIT HINDI TUMANGGAP ANG ILAN KAY JESUS u.....saasananaasasasssasans 24 
NAGPAKAIN SI JESUS NG HUMIGIT SA 5,000 TAO GAMIT ANG 5 TINAPAY AT 
AA AA AA 25 
TUMANGGI SI JESUS NA GAWIN SIYANG HARI NG ISRAEL uu... sssssasans 25 
NAGLAKAD SI JESUS SA GITNA NG DAGAT.....m mm sasaaaananaaanaasasasasasana 26 
ANG MALING DAHILAN NG PAGLAPIT KAY JESUS ....ssaananausasasasasana 26 
HINDI ITATABOY NI JESUS ANG LUMALAPIT SA KANYA. ...... ma sasasasasas 27 
ANG AMA ANG NAGLALAPIT SA MGA TAO KAY JESUS....... mm asasasasasana 28 


4 


TUMIWALAG ANG MARAMING ALAGAD NI JESUS uuumususassaaanaaaaaassas 29 
WALANG TIWALA ANG MGA KAPATID NI JESUS SA KANYA .........sssao. 30 
NAGPUNTA SI JESUS SA PISTA SA KABILA NG PANANAKOT NG MGA JUDIO 
aaah BA AB LIP na AG AG LATAG NANG 31 
HINANGAAN SI JESUS DAHIL SA KANYANG TURO uuusuuuusasaaaasaaauaassas 31 
IBINULGAR NI JESUS ANG KANILANG PAGKUKUNWARI u..ssaasanaaaasusss 32 
ANG KATAPANGAN NI JESUS NA MANGARAL .. 0.0010 00ranaanas 32 
MARAMI PANG NANALIG KAY JESUS... mma asaaaananaaaaaasasasasaaaaaaaaaasans 32 
SINUMANG NAUUWHAW AY UMINOM SA AKIN uu.sssaaaaaaaasasasasasasans 33 
WALANG NAKAPAGSASALITA NA GAYA NIYA uuuusus aasa nanasa nanasass aa 34 
Si JESUS AT ANG BABAING NAHULI SA PAKIKIAPID... ....000000masasasasasaas 34 
UMUWI AT HUWAG NANG MAGKASALA .. 0000000 nananaaaaasasaasaaaaaasasans 35 
ANG TAMANG PAGHATOL. ..canunaunanaaaanasanaasasasasassasaaaasasasasssasssasan 35 
NAGPAHIWATIG SI JESUS NG KANYANG PAGPANAW .....0000 a nanaaaassas 36 
KASAMA NI JESUS ANG KANYANG AMA uuuusssaanananaaaaaasasas sasa aa nnsnasan 36 
KATOTOHANAN ANG MAGPAPALAYA SA INYO ..... mana anwnasaanasaaaaaasasana 37 
ANG AMA NG SINUNGALING AT MAMAMATAY TAQ....2220sasasaanasaasan 37 
PAGLAPSTANGAN NG MGA TAO KAY JESUS .....0.20nannunasasaaaasasasaasaan 38 
BAGO PA SI ABRAHAM, AKO NA uu... 2.00 0anaaaa sana aa asaan sanan 38 
PINAGALING NI JESUS ANG LALAKING PINANGANAK NA BULAG.......... 39 
PANINIRA NG MGA KAAWAY NI JESUS... cm2. msaasananaaaaaasasasasaaaaaaasnasan 40 
PANANAKOT NG MGA LIDER NG SIMBAHAN ....0000 22m sasasss aasa nnssasa 41 
NATURUAN BIGLA ANG MGA KAAWAY NI JESUS u.uumusasasaanasaaaasasasas 41 
ANG MGA BULAG SA PAGKAKASALA ... 2. mana anananaa nanasa aaaanasas asaan 42 
ANG MABUTING PASTOR... ..munanuuuaaaaaanaaanaasanasasaasasasaaaanasasasssssssann 42 
PAGKALINGA NG MABUTING PASTOR ...msaasaaaananananaanasaasaasasasaasasas 43 
KILALA NG PASTOR ANG KANYANG MGA TUPA ....mmmmnasasaaaanaaauaansas 43 
NAHATI ANG MGA TAO DAHIL KAY JESUS u...sasasanauaususasasaasasasaassana 44 
KALIGTASAN NG MGA TUPA NG DIYOS uuuusasaananawaaaasasasasaasasasaasasana 44 
AKO ANG ANAK NG DIYOS u.uumu nananana nanana nanana 45 
SI LAZARO AY NASA MALUBHANG KALAGAYAN uuuasaananaaaaaasaasasasana 45 
ANG LUMALAKAD SA LIWANAG AY DI NATITITSOD .....22220000ssasaaaaasans 46 
NAILIBING NA SI LAZARO. ......msaaaananawaaaaaaaasaasasasa saaan asasas sasa anasan 47 


SINABI NI JESUS NA MULING BABANGON SI LAZARO ......00.000000aassaaasa 47 


BINUHAY NI JESUS SI LAZARO ....22.asasaaaananaaaaaasasasaaaasasaaaasasasasasana 48 
NAGPLANO SILA KUNG PAANO PATAYIN SI JESUS u....msmananaunusasasasans 49 
HAPUNAN SA BAHAY NI LAZARO uu... 00aaaananaaaaaaa asaan 50 
SI JUDAS NA MAGNANAKAW ....0. manawa aaaa anas aa anan 50 
NAGDIWANG ANG BUONG BAYAN SA PAGDATING NI JESUS ............. 51 
WALANG NANGYARI SA MGA PLANO NG KAAWAY uuuusussaaanaaaaaaausas 51 
MAMATAY SA SARILI UPANG MAGKA BUHAY NA PINAGPALA........... 52 
NAGSALITA ANG AMA MULA SA LANGIT ...mm aa nnanasaa a sssannanas saa 52 
LUMAKAD KAYO SA LIWANAG u.uum a aaanaa nananana nanasa 52 
MAY MGA TAONG MATITIGAS PA RIN ANG PUSO .....002022 2m asssasasasas 53 
NAIS NG DIYOS MALIGTAS ANG LAHAT NG TAQ.....00000002amaasusasssasans 53 
PINAGSILBIHAN NI JESUS ANG MGA ALAGAD u.umusmsaaaanananaaaasaasasasana 54 
HINDI LAHAT NG ALAGAD AY MALINIS ....20 202m aasasaa a nssnannanasass aa 55 
HALIMBAWA NI JESUS NA DAPAT SUNDIN ...cmmmssossa sana aa a nnanasasas asan 55 
TINUKOY NI JESUS ANG MAGTATAKSIL SA KANYA .....0000000000msasssasans 56 
INILIHIM NI JESUS ANG PLANO NI JUDAS... 2.2.22 masaasaaaa nasasa aaasasasasasans 56 
[MAGMAHALAN -- UTOS NI JESUS SA MGA ALAGAD ....... 2a naanusasasasans 57 
PINALAKAS NI JESUS ANG KANILANG LOQB uuuuuusasaaaananaaaaaassasasasana 57 
MAGAGAWA NIYO ANG AKING MGA NAGAWA uuussssa nananana anasasasasans 58 
HUMILING KAYO AT GAGAWIN KO ....00000 0000 aauaaaasasaa nasasa aaassasas asana 58 
KANINO LUBOS NA MAGPAPAKILALA SI JESUS u.uuusassaaanananaasasasasasana 59 
ANG KAAGAPAY - BANAL NA ESPIRITU ..... 000r 59 
AKO ANG PUNO, KAYO ANG MGA SANGA... ...02.00naasanaaaaaaaaasaaasanaaaaa 60 
MINAMAHAL NI JESUS ANG KANYANG MGA ALAGAD ..... 22 ma aasasssasana 60 
AYAW SA INYO NG MUNDO ....2. 22 anaaaaaa mna 61 
ANG PAG-UUSIG NA DARATING ...mmuuaaaananasaaaaaasasasaasasasaaaasasasasans 62 
PAGDATING NG KAAGAPAY -- BANAL NA ESPIRITU.....000000000ssssssssans 62 
PAG-AKYAT NI JESUS SA LANGIT uuusasaaaanasaaaanaaasasas aasa nnnnas aaa 63 
ANG INYONG LUNGKOT AY MAUUWI SA KAGALAKAN .....2 ma anassssasans 63 
HUMINGI KAYO AT KAYO'Y TATANGGAP u..muauasananasanaaaaanasasasasansaa 64 
TAGUMPAY SI JESUS LABAN SA MUNDO. . 2... mauuna asasaa nanasa aaasasasasasans 64 
KINAUSAP NI JESUS ANG AMA... 2m 220000aa na naaaaaaaaaasasas aasa nnanas asaan 65 
KAY JESUS ANG LAHAT NG SA DIYOS.....0.00 2a nanaunasaaaaaasaaaasasasasasasana 65 


PANALANGIN PARA SA PAG-KAKAISA .uuumuuaasaaaananasanaanasasasaasasaaaassana 66 
PANALANGIN NA MAGHARI ANG PAG-IBIG u....0020 ma uaaaasasas waaa aaassasans 67 
TINRAYDOR NI JUDAS SI JESUS......0000nauwunanasaanasasaasasasaasassasasaasasans 67 
ININGATAN NI JESUS ANG MGA ALAGAD uu.sssaaananaaaaaasasas aasa aaansnasan 67 
DINAKIP SI JESUS AT DINALA KAY ANNAS... 2.0.0020 nanaaaasasasas aasa aaaassasans 68 
ANG LIHIM NA PAGLILITIS KAY JESUS .....2.mmunawaa aa naaaaaawasasasasssaaaaan 69 
ANG PANGHIHINA NI PEDRO SA PANANALIG u.s. saaan 69 
GINAMIT NILA SI PILATO PARA IPAPATAY SI JESUS .....0000020200sasasasana 69 
WALANG MAKITANG KASALANAN SI PILATO. 222200000000 aasaaaaaasasasasasana 70 
ANG KORONANG TINIK... 0020 na naasa anas naanakan 71 
GUSTONG PALAYAIN NI PILATO SI JESUS ....mmmaunananaaaananaaaasasasasasssana 71 
ANG POLITIKONG WALANG PRINSIPYO .... mm snananaa aa aaaa nanasa 72 
IPINAKO SA KRUS SI JESUS u...umssaaaaanawauauaasaaasasasanaanasasasassasasaassans 72 
PINAGSUGALAN ANG MAMAHALING DAMIT NI JESUS u.s. maaanausasasas 73 
PINAGKATIWALA NI JESUS KAY JUAN ANG KANYANG INA .....22222sssssss 73 
PAGKAMATAY AT LIBING NI JESUS .....2mmmasaaaananaaaaaasasasasassaaaaaasasans 74 
MULING NABUHAY SI JESUS u.s aanananaaaasaaaasaaaaaaaasasasassasa saaan 74 
NAGPAKITA SI JESUS SA UNANG PAGKAKATAON .. ummm un snaoaananasauaasasasa 75 
ANG TAGUMPAY AT KASIYAHAN AY INYO uuussasasaaaaaasaaaaasasasas asaan 76 
JESUS, ATING PANGINOON AT DIYOS .....2222maasauaaaaaaaaaaaanaasasasasasana 76 
HUWAG BALIKAN ANG NAKARAAN AT SUMUNOD ....22msassaaasasauaasasa 77 
WALA SILANG NAHULING ISDA u.s nsaan 77 
BINIGYAN SILA NI JESUS NG HIGIT PA SA KANILANG PANGANGAILANGAN 78 
PAG-IBIG: ANG MOTIBASYON SA PAGLILINGKOD ........sasaananaaaaaassaa 78 
ITUON ANG PANINGIN KAY JESUS. . 2.2. 2a naaa anasaa nanasa asan asasas saaan 79 
PERSONAL NA PANALANGIN u.s naasa 80 
PANGWAKAS NA SALITA uuamaaasaaaa nasasa aanan a 80 


Ang Salita ay Diyos 


1Sa umpisa ay mayroon nang Salita. At ang Salita ay 

kasakasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. 2Ito 

ay kasama na ng Diyos noong una. 3 Lahat ng bagay 

ay nagawa sa pamamagitan Niya, at kundi sa Kanya, 
wala ni isang bagay na nagawa ang nagawa. 4 Nasa Kanya 
ang Buhay, at itong Buhay ang siyang liwanag ng 
sangkatauhan. 5 At ang liwanag ay nagniningning sa gitna 
ng dilim pero ang kadiliman ay hindi ito naintindihan. 6 May 
isang taong pinadala mula sa Diyos, ang pangalan niya ay 
Juan. 7 Siya ay dumating bilang saksi, para ipatotoo niya ang 
tungkol sa Liwanag, nang sa gayun lahat ay manampalataya 
sa pamamagitan niya. s8 Hindi siya ang Liwanag na iyon, 
kundi siya'y pinadala para magpatotoo tungkol sa Liwanag. 
9 Ito ang tunay na Liwanag na nagbibigay liwanag sa bawat 
taong dumarating sa loob ng sanlibutan. 


Nagkatawang Tao ang Salita 


to Siya ay nasa loob na ng sanlibutan, at kahit pa 
ginawa ang sanlibutan sa pamamagitan Niya, hindi rin Siya 
kinilala ng sanlibutan. 11 Dumating Siya sa Kanyang mga 
personal na pag-aari, ngunit hindi nila Siya tinanggap. 12 
Pero sa lahat ng tumanggap sa Kanya - ibinigay Niya sa 
kanila ang kapangyarihang maging mga anak ng Diyos - ibig 
sabihin ay sa mga sumasampalataya sa pangalan Niya. 13 
Ang kapanganakan nila ay hindi iyong galing sa dugo, o 
mula sa pagnanasa ng katawan, o mula sa kagustuhan ng 
lalake, kundi /yong nagmula sa Diyos. 14 At ang Salita ay 
ginawang katawan at nanirahan sa kalagitnaan namin. 
Nakita rin namin ang kaluwalhatian Niya, kaluwalhatian na 
katulad ng kaisa-isang isinilang ng Ama, punong-puno ng 
kagandahang loob at katotohanan. 


Hinanda ni Juan ang Kanyang Pagdating 


15 Nagpatotoo si Juan patungkol sa Kanya at pasigaw 
na sinabi, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko, 'Ang 
dumating na kasunod ko ay naging higit kaysa sa akin dahil 
Siya ay nauna sa akin. " 16 At tumanggap kaming lahat mula 
sa kasaganahan Niya: samakatuwid, biyayang kapalit ay 
biyaya, 17 sapagkat ang Batas ay ibinigay sa pamamagitan 
ni Moises, ang kagandahang-loob at ang katotohanan ay 
dumating sa pamamagitan ni Jesu-Kristo. 18 Kailanma'y wala 
pang nakakita sa Diyos. Ang kaisa-isang isinilang na Anak 
na nakapatong sa dibdib ng Ama - Ito ang nagpakilala sa 
Kanya. 19 At ito ang testimonya ni Juan nang magpadala ang 
mga Judio ng mga pari at mga Levita mula sa Jerusalem 
para kuwestyunin siya. Tanong nila, "Ikaw, sino ka?" 20 At 
inamin niya at hindi niya ipinagkaila, kundi talagang sinabi 
niyang, "Hindi ako ang Kristo." 21 At tinanong nila siya, 
"Kung ganoon, Sino ka? Si Elias ka ba?" At sumagot siya, 
"Hindi ako /yon." Tanong pa nila, "Ikaw ba Ang Propeta?" 
At sinagot niya, "Hindi." 22 Kaya naman sinabi nila sa kanya, 
"Sino ka ba talaga? Para naman may maisasagot kami sa 
mga nagpadala sa amin. Anung masasabi mo tungkol sa 
iyong sarili?" 23 Sumagot siya, "Ako ang tinig ng sumisigaw 
sa gitna ng ilang, 'Ayusin niyo ang daraanan ng 
Panginoon! " ayon sa sinabi ni propeta Isaias. 24 At ang mga 
pinadala ay galing sa mga Pariseo. 25 Kaya't tinanong nila 
Siya at sinabinila sa Kanya, "Pero bakit ka naglulublob kung 
hindi naman pala ikaw ang Kristo, o si Elias, o Ang Propeta?" 
26 Sinagot sila ni Juan at sinabi, "Naglulublob nga ako gamit 
ang tubig, ngunit sa kalagitnaan niyo ay may Isang 
nakatayo na hindi niyo kilala. 27 Siya iyon na kasunod kong 
dumarating, na Siyang mas dakila sa akin. Nf hindi ako 
karapat-dapat na magkalag sa sintas ng Kanyang sandalyas. 
28 Nangyari ang mga bagay na ito sa Betabara sa kabilang 
dako ng Jordan kung saan naglulublob si Juan. 


Ang Banal na Espiritu ay Nanahan kay Jesus 


29 Sumunod na araw nakita ni Juan si Jesus na 
papalapit sa kanya. At sinabi niya, "Tignan niyo, ang 
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa kasalanan ng mundo! 30 
Siya itong tinutukoy ko nang sabihin ko, 'Pagkatapos ko'y 
may parating na isang lalake na mas dakila sa akin, dahil 
Siya'y dumating bago pa sa akin. '31 At ako, hindi ko Siya 
lubos na nakikilala, pero ang dahilan kaya ako pumaritong 
naglulublob sa pamamagitan ng tubig ay para maihayag 
Siya sa Israel. 32 At nagpatotoo si Juan na nagsabing, 
"Nakita ko ang Espiritu na bumababa mula sa langit na 
parang isang kalapati at ito'y nangibabaw at nanatili sa 
Kanya. 33 At ako, hindi ko Siya /ubusang kilala, pero ang 
nagpadala sa akin para maglublob sa tubig, Siya ang 
nagsabi sa akin, Kung kanino mo makita ang Espiritung 
lumalapag at nananatili, Siya ang naglulublob sa Banal na 
Espiritu. '34 At ako, nakita ko at nasaksihan ko na Siya nga 
ang Anak ng Diyos." 


Ang mga Unang Alagad ni Jesus 


35 Kinabukasan uli, si Juan at ang dalawa sa mga 
alagad niya ay nakatayo, 36 at nang makita si Jesus na 
naglalakad, sinabi niya sa kanila, "Tignan niyo, ang Kordero 
ng Diyos!" 37 At narinig siyang magsalita ng dalawang 
alagad, kaya't sumunod sila kay Jesus. 38 Pero nang 
lumingon si Jesus at nakita silang sumusunod ay sinabi Niya 
sa kanila, "Ano ang sadya ninyo?" At sinabi nila sa Kanya, 
"Rabay (kapag isinalin, ang /big sabihin ay Guro), saan po 
kayo nanunuluyan?" 39 Sabi Niya sa kanila, "Halikayo, at 
tignan niyo." Nagpunta sila at nakita nila kung saan Siya 
tumutuloy at nanatili sila roon kasama Niya nang araw na 
iyon. At ang oras na iyon ay mag a-alas kwatro ng hapon. 


Si Andres, Simon Pedro, Felipe at Nataniel 


40o Ang isa sa dalawa na nakarinig kay Juan at 
sumama sa Kanya ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. 
a1 Una niyang hinanap ang kapatid niyang si Simon at sinabi 
niya rito, "Natagpuan namin ang Mesias!" (na ang ibig 
sabihin ay, 'Ang Kristo'). 42 At siya'y dinala niya papunta kay 
Jesus. At nang tignan siya ni Jesus ay sinabi Nito, "Ikaw si 
Simon na anak ni Jona. Ikaw ay tatawaging Kefas." (na ang 
ibig sabihin ay bato.) 43 Sumunod na araw, nagpasya si 
Jesus na umalis papunta ng Galilee, at nakita Niya si Felipe 
at sabi Niya dito, "Sumama ka sa akin." 44 At itong si Felipe 
ay mula sa Bethsaida, ang lungsod kung saan galing sina 
Andres at Pedro 45 Natagpuan ni Felipe si Nataniel at sinabi 
sa kanya, "Natagpuan namin Iyong isinulat ni Moises na 
nakapaloob sa Batas at sa mga Propeta -si Jesus na tubong 
Nazaret, ang lalaking anak ni Jose." 46 At sinabi ni Nataniel 
sa kanya, "Ano bang mabuting bagay ang pwedeng 
manggaling sa Nazaret?" Sabi sa kanya ni Felipe, "Halika, at 
tignan mo." 47 Nakita ni Jesus si Nataniel na lumalapit 
papunta sa Kanya at nagsalita Siya tungkol dito, "Tignan 
mo, isang totoong Israelita, kung saan ay walang 
pandaraya!" 4s Sabi sa Kanya ni Nataniel, "Paano po Ninyo 
ako nakilala?" Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Bago 
ka pa tawagin ni Felipe, nakita kita Nabang nasa ilalim ng 
puno ng igos." 49 Sumagot si Nataniel at sinabi sa Kanya, 
"Guro, Kayo po ang Anak ng Diyos, Kayo po ang Hari ng 
Israel." so Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya. "Nananalig 
ka ba dahil sinabi Ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno 
ng igos? Makakakita ka pa ng mga mas matitinding bagay 
kaysa rito." 51 At sinabi pa Niya dito, "Totoong totoo ang 
sinasabi ko sa iyo, mula ngayon, makikita niyo ang langit 
na nakabukas at ang mga anghel ng Diyos na umaakyat at 
bumababa kung nasaan ang Anak ng Tao." 


11 


Unang Himala 


1 At nang ikatlong araw may kasalang ginanap sa 
s) Cana ng Galilee at ang ina ni Jesus ay naroon. 2 At 

imbitado rin si Jesus at ang Kanyang mga alagad 

sa kasalan. 3 Pero nang maubos na ang katas ng 
ubas, sinabi ng ina ni Jesus sa Kanya, "Wala na silang 
inumin!" 4 Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ginang, ano ang 
kinalaman Ko sa iyo? Ang oras Ko ay hindi pa dumarating." 
5 Sinabi ng Kanyang ina sa mga nagsisilbi, "Gawin niyo na 
lang ano man ang sabihin Niya sa inyo." 6 At mayroon 
doong nakatabing anim na tapayang bato para sa 
paghuhugas ng mga Judio. Naglalaman /to ng dalawa o 
tatlong baldeng tubig kada isa. 7 Sinabi sa kanila ni Jesus, 
"Punuin niyo ng tubig ang mga tapayan." At nilagyan nga 
nila ang mga ito hanggang sa mapuno. 8 At sabi pa Niya sa 
kanila, "Sumalok kayo ngayon at dalhin niyo sa 
namamahala ng handaan." At dinala nga nila doon. 5 At 
nang matikman ng namamahala sa handaan ang tubig na 
naging katas ng ubas, (pero di niya alam kung saan ito 
galing pero alam ng mga nagsisilbi na sumalok ng tubig), 
tinawag ng namamahala sa handaan ang lalaking bagong 
kasal, 10 at sinabi niya rito, "Bawat tao ay hinahain muna 
ang magandang klaseng inumin at kapag nakainom na ang 
lahat yung mababang klase naman. Pero ikaw, pinahain mo 
pa rin ang magandang klaseng inumin hanggang ngayon!" 
11 Ito ang simula ng mga senyales na ginawa ni Jesus, sa 
Cana ng Galilee, na ipinakita Niya ang Kanyang 
kaluwalhatian, at ang mga alagad Niya ay nanalig sa Kanya. 


Ang Pagpapahalaga ni Jesus sa Templo 


12 Pagkatapos nito ay bumaba Siya patungong 
Capernaum, Siya at ang Kanyang ina, at ang Kanyang mga 
kapatid, kasama ang mga alagad Niya. Pero nanatili sila 
roon ng ilang araw /ang. 13 Nang papalapit na ang Paskua 
ng mga Judio, umakyat din si Jesus papuntang Jerusalem, 
14at natagpuan Niya sa loob ng templo ang mga nagtitinda 


12 


ng mga baka, at mga tupa, at mga kalapati, pati na ang 
mga tagapamalit ng pera na nakaupo. 15 At pagtapos Niyang 
gumawa ng latigong mula sa lubid, silang lahat ay 
pinagtabuyan Niya palabas ng templo, pati na ang mga tupa 
at ang mga baka, at tinapon Niya ang pera ng mga bankero, 
at tinaob Niya ang mga lamesa. 16At sinabi Niya sa mga 
nagtitinda ng mga kalapati, "Tanggalin niyo ang mga iyan 
mula sa lugar na ito. Huwag niyong gawing palengke ang 
tahanan ng Ama Ko." 17 At naalala ng mga alagad Niya na 
naisulat ito, "Ang pagmamahal sa tahanan Mo ang nagpa- 
apoy sa Akin." 18 Kaya't sumagot ang mga Judio at sinabi 
nila sa Kanya, "Anung senyales ang maipapakita Mo sa amin 
yamang ginagawa Mo ang mga bagay na ito?" 19 Sumagot 
si Jesus at sinabi Niya sa kanila, "Gibain niyo ang templong 
ito, at sa loob ng tatlong araw ay itatayo Ko ito." 20 Kaya't 
sumagot ang mga Judio. "46 na taon ang pagpapatayo ng 
templong ito at itatayo mo /angito sa loob ng tatlong araw?" 
21 Pero itong binabanggit Niya ay patungkol sa templo ng 
Kanyang katawan. 22 Kaya't nang Siya ay ibinangon mula sa 
mga patay, naalala ng mga alagad Niya na sinabi Niya ito 
sa kanila at nanampalataya sila sa Kasulatan at sa salita na 
sinabi ni Jesus. 


Kilala ni Jesus ang Lahat 


23 Ngayon, habang Siya ay nasa Jerusalem, sa 
panahon ng Paskua, sa gitna ng Pista, marami ang 
nanampalataya sa Kanyang pangalan nang makita nila ang 
mga senyales na ginagawa Niya. 24 Pero si Jesus mismo, 
hindi Niya ipinagkakatiwala ang Kanyang sarili sa kanila 
dahil nakikilala Niya ang lahat. 25 at dahil hindi kailangan na 
mayroon pang magpatotoo tungkol sa tao, dahil Siya mismo, 
nalalaman Niya ang nasa kalooban ng tao. 


Ang Pag-hahari ng Diyos 


sw “Ngayon, may isang taong mula sa mga Pariseo, 

ang pangalan niya ay Nicodemo -isang mataas na 

opisyal ng mga Judio. 2 Siya ay nagpunta kay Jesus 

isang gabi at sinabi niya dito, "Guro, alam po 
namin na Kayo ay isang mangangaral na pumarito galing sa 
Diyos, dahil wala pong kayang gumawa ng mga senyales na 
ito na ginagawa Niyo, maliban sa ang Diyos ay kasama 
Niya." 3 Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Totoong, totoo 
ang sasabihin Ko sa iyo, maliban sa maipanganak na muli 
ang sinuman, wala siyang kakayanang maranasan ang 
Kaharian ng Diyos." 4 Sinabi sa Kanya ni Nicodemo, "Paano 
po kakayanin ng isang tao na maisilang pa kung may edad 
na? Hindi niya kayang pumasok ng ikalawang beses sa loob 
ng sinapupunan ng nanay niya at mailuwal!" 5s Sumagot si 
Jesus, "Totoong, totoo ang sinasabi Ko sa iyo, maliban sa 
ang isang tao ay ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi 
niya kayang pumasok sa loob ng Kaharian ng Diyos. 6 Ang 
ipinanganak mula sa laman ay laman, at ang ipinanganak 
mula sa Espiritu ay espiritu. 


Dapat Kang Isilang Muli 


7 Huwag kang magtaka na sinabi Ko sa iyo, na 
kailangan kayong ipanganak na muli. s Umiihip ang hangin 
saan man nito gusto, at naririnig mo ang huni nito, pero di 
mo alam kung saan ito nanggagaling at saan ito papunta. 
Ganoon din ang bawat isa na ipinanganak mula sa Espiritu." 
9 Sumagot s7 Nicodemo at sinabi sa Kanya, "Sa anong 
paraan po pwedeng mangyari ang mga bagay na ito?" 10 
Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Ikaw itong 
mangangaral ng Israel at hindi mo nalalaman ang mga 
bagay na ito?" 11 Totoong, totoo ang sinasabi Ko sa iyo na 
ang alam namin ay sinasabi namin at nagpapatotoo kami sa 
mga nakita namin: pero ang patotoo namin ay hindi niyo 
tinatanggap. 12 Kung nagsalita Ako sa inyo ng mga bagay sa 
mundo at hindi kayo makapaniwala, paano pa kayo 


14 


maniniwala kung magbanggit Ako sa inyo ng mga bagay sa 
langit? 13 At wala pang naka akyat papunta sa langit kung 
hindi sa Kanya na bumaba mula sa langit - ang Anak ng Tao 
na nasa loob ng langit. 14 At kung paano itinaas ni Moises 
ang ahas sa gitna ng ilang, gayun din naman kailangan na 
itaas ang Anak ng Tao, 15 para ang bawat isang nananalig 
sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng walang 
hanggang Buhay. 16 Dahil sa ganitong paraan minahal ng 
Diyos ang sanlibutan, na nagawa Niyang ibigay ang 
Kanyang kaisa-isang iniluwal na Anak, para ang bawat isang 
nananalig sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon 
ng walang hanggang Buhay. 17 Dahil hindi ipinadala ng 
Diyos ang Anak Niya sa mundo para hatulang maparusahan 
ang mundo, kundi para maligtas ang mundo sa 
pamamagitan Niya. 


Magtiwala at Sumunod 


18 Ang nananampalataya sa Kanya ay hindi na 
hinahatulang maparusahan, pero ang hindi 
nananampalataya ay hinatulan nang maparusahan dahil 
hindi siya nanampalataya sa pangalan ng kaisa-isang 
iniluwal na Anak ng Diyos. 19 At ang hatol ay ito: na ang 
Liwanag ay dumating sa mundo, pero minahal ng mga tao 
ang kadiliman imbes na ang kaliwanagan dahil ang kanilang 
mga gawa ay masama. 20 Dahil bawat isa na gumagawa ng 
masama ay namumuhi sa liwanag at hindi siya lumalapit 
papunta sa liwanag para hindi mapulaan ang kanyang mga 
gawa. 21 Pero ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit 
papunta sa liwanag para mahayag ang kanyang mga gawa, 
dahil ang mga ito ay nagawa sa tulong ng Diyos." 22 
Pagkatapos nito, nagpunta si Jesus at ang mga alagad Niya 
sa loob ng lupain ng Judea, at doon Siya namalagi at 
naglublob kasama nila. 23 At si Juan din ay naglulublob sa 
lugar ng Aenon malapit sa Salim, dahil ang tubig doon ay 
sagana. At nagpuntahan sila at nagpalublob, 24 dahil hindi 
pa noon niligpit sa loob ng bilangguan si Juan. 


15 


Pagsikat ni Jesus at Pagkalaos ni Juan 


25 Kaya't nagkaroon ng debate mula sa mga alagad 
ni Juan kasama ang ilang mga Judio tungkol sa paghuhugas. 
26 At lumapit sila papunta kay Juan at sinabi sa kanya, 
"Rabbi, yung nakasama po ninyo sa kabilang ibayo ng 
Jordan na inyong ipinatotoo - tignan niyo, Siya ay 
naglulublob at ang lahat po'y nagpupunta na sa Kanya!" 27 
Sumagot si Juan at sinabi niya, "Walang tao ang kayang 
tumanggap, wala ni isa, kung hindi ito ipagkaloob sa kanya 
mula sa langit. za Kayo mismo ang makapagpapatunay sa 
akin na sinabi ko, 'Hindi ako ang Kristo, subalit ako'y 
ipinadala para mauna sa Kanya.' 29 Siya ang lalaking 
ikinakasal na nakahawak sa babaing ikinakasal. Pero ang 
kaibigan ng lalaking ikinakasal na naghihintay at nakikinig 
sa kanya ay masayang nagdiriwang dahil sa boses ng 
lalaking ikinakasal. Kaya't itong kasiyahan na nasa akin ay 
nakumpleto na. 3o Kinakailangan Siyang lumago, at ako 
naman ay mawalan. 31 Ang dumating mula sa itaas ay 
mataas sa lahat. Ang nanggaling sa lupa ay makalupa, at 
galing sa lupa ang sinasabi niya. Ang dumating mula sa 
langit ay mataas sa lahat. 32 At ang nakita at narinig Niya, 
ito 'ang Kanyang  pinatototohanan, pero walang 
tumatanggap sa Kanyang testimoniya. 33 Ang tumanggap sa 
Kanyang testimoniya ay nagpatunay na ang Diyos ay totoo. 
34 Dahil ang ipinadala ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita 
ng Diyos, yamang walang sukat ang Diyos magbigay ng 
Espiritu. 35 Minamahal ng Ama ang Anak at iniatang sa 
Kanyang kamay ang lahat ng bagay. 36 Ang nananalig sa 
Anak ay may walang hanggang Buhay, ngunit ang hindi 
nananalig sa Anak ay di makakaranas ng Buhay. Bukod pa 
rito, ang galit ng Diyos ay nananatili sa kanya. 


Si Jesus at ang Samaritana 


1 Kaya't nang malaman ng Panginoon na nabalitaan 
ng mga Pariseo na gumagawa at naglulublob ng 
mas maraming alagad si Jesus kaysa kay Juan, 2 


16 


(bagamat hindi si Jesus mismo ang naglulublob kundi ang 
mga alagad Niya.) 3 umalis Siya sa Judea at nagpunta uli sa 
loob ng Galilee, a pero dapat muna Siyang dumaan sa gitna 
ng Samaria. 5 Kaya't Siya'y nakarating sa lungsod ng 
Samaria na kung tawagin ay Sicar, malapit sa lupain na 
ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. 6 At nandoon 
ang balon ni Jacob. Kaya naman, nang si Jesus ay mapagod 
mula sa paglalakbay, naupo Siya sa tabi ng balon. 
Magtatanghaliang tapat na nang oras na iyon. 7 May 
dumating na isang babaing mula sa Samaria, para mag-igib 
ng tubig. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bigyan mo nga Ako ng 
maiinom." s (Umalis kasi ang mga alagad Niya papunta sa 
bayan para bumili ng pagkain.) 


Jesus: Ang Tubig na Nagbibigay ng Buhay 


9 Kaya naman sabi sa Kanya ng babaing Samaritano, 
"Paanong nangyari na Ikaw na isang Judio ay humihingi sa 
akin na isang babaing Samaritana ng maiinom?" (Hindi kasi 
nakikisalamuha ang mga Judio sa mga Samaritano.) 10 
Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Kung alam mo lang 
ang regalo ng Diyos at kung Sino ito na nagsasabi sa iyo, 
Bigyan mo nga Ako ng maiinom, 'baka ikaw pa ang humingi 
sa Kanya at Siya pa ang magbigay sa iyo ng bukal ng tubig." 
11 Sabi sa Kanya ng babae, "Panginoon, wala po Kayong 
pansalok at ang balon ay malalim. Kaya saan po Ninyo 
kukunin iyang bukal ng tubig? 12 Hindi Kayo mas dakila 
kaysa sa ama naming si Jacob na nagbigay sa amin nitong 
balon at mismong uminom mula rito pati na ang mga anak 
niya, at ang mga alagang hayop niya!" 13 Sumagot si Jesus 
at sinabi sa kanya, "Bawat isang umiinom galing sa tubig na 
ito ay muling mauuhaw, 14 pero ang sinumang uminom 
galing sa tubig na ibibigay Ko sa kanya ay hinding-hindi na 
mauuhaw magpakailanman. Bukod pa rito, ang tubig na 
ibibigay Ko sa kanya ay magiging bukal ng tubig sa kanyang 
kalooban na sumisirit patungo sa walang hanggang Buhay." 
15 Sabi ng ginang sa Kanya, "Panginoon, ibigay Niyo po sa 
akin itong tubig na ito para di nako mauhaw ni pumunta pa 

17 


rito para mag-igib!" 16 Sinabi sa kanya ni Jesus, "Umuwi ka, 
tawagin mo ang asawa mo, at bumalik ka dito." 17 Sumagot 
ang ginang at sinabi, "Wala po akong asawa," Sinabi sa 
kanya ni Jesus, "Magaling ang sinabi mong, 'Wala akong 
asawa, '1s dahil nagkaroon ka na ng limang asawa, at itong 
kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga itong 
sinabi mo. 


Ang Tunay na Pagsamba: Sa Espiritu at 
Katotohanan 


19 Sinabi sa Kanya ng babae, "Panginoon, sa tingin 
ko po ay isa Kayong propeta! 2o Ang mga ama namin ay 
sumamba sa gitna ng bundok na ito, pero kayo, sinasabi 
niyo na ang lugar kung saan nararapat sumamba ay sa loob 
ng Jerusalem. 21 Sinabi sa kanya ni Jesus, "Maniwala ka sa 
Akin, Ginang, na parating na ang oras kung saan di na sa 
gitna ng bundok na ito ni sa loob ng Jerusalem kayo 
sasamba sa Ama. 22 Kayo, sumasamba kayo sa di ninyo 
kilala, kami, kilala namin ang sinasamba namin dahil ang 
kaligtasan ay galing sa mga Judio. 23 Pero parating na ang 
oras, at ngayon na iyon, kung kailan ang mga totoong 
mananamba ay sasambahin ang Ama sa pamamagitan ng 
espiritu at katotohanan, dahil rin naghahanap ang Ama ng 
mga ganitong sasamba sa Kanya. 24 Espiritu ang Diyos, at 
ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba 
pamamagitan ng espiritu at katotohanan." 25 Sinabi sa 
Kanya ng babae, "Alam ko na ang Mesias (na tinatawag na 
Kristo) ay parating. Kapag dumating na Siya, sasabihin Niya 
sa atin ang lahat ng bagay." 26 Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako 
na Siya na nagsasalita sa iyo." 27 At sa sandaling iyon ay 
dumating ang mga alagad Niya at nagtaka na nakikipag- 
usap Siya sa ginang. Pero walang nagsabi, "Ano po ba ang 
hinahanap Niyo?" o, "Bakit po Kayo nakikipag-usap sa 
kanya?" 2s Pagkatapos, iniwan ng ginang ang lalagyan niya 
ng tubig, at pumunta sa loob ng lungsod sabay sinabi sa 
mga tao, 29 "Halikayo, kilalanin niyo ang tao na nagsabi sa 
akin lahat ng bagay na ginawa ko, gaano man karami! Ito 

18 


na kaya ang Kristo?" 30 Kaya't nagpunta sila sa labas ng 
lungsod at nagsilapit sa Kanya. 


Ang Mundo ay Handa na sa Anihan 


31 Pero samantala, nakikiusap sa Kanya ang mga 
alagad habang sinasabi, "Guro, kain na po!" 32 Pero sinabi 
Niya sa kanila, "May pagkain Akong kinain na hindi niyo 
alam." 33 Kaya't nagsalita ang mga alagad sa isa't isa, "Wala 
namang nagdala sa Kanya ng makakain?" 34 Sinabi sa kanila 
ni Jesus, "Ang Aking pagkain ay ang gawin Ko ang 
kagustuhan ng nagpadala sa Akin at tapusin ang Kanyang 
trabaho." 35 Di ba sinasabi niyo na, "May apat na buwan pa 
at darating na ang anihan." Sinasabi ko sa inyo, tumingin 
kayo sa malayo at pagmasdan ang mga bukid, dahil hinog 
na ang mga ito para sa anihan. 36 At ang umaani ay 
tumatanggap ng gantimpala at nagtitipon ng bunga 
patungo sa walang hanggang Buhay, at para ang 
nagtatanim at ang umaani ay magkasamang magdiwang. 37 
Dahil dito ang isang kasabihang ito ay totoo na, 'Iba ang 
nagtatanim at iba naman ang gumagapas. '38 Pinadala Ko 
kayo para anihin ang hindi ninyo pinagpaguran. Iba ang 
nagpagod at kayo ay nakisali sa paghihirap nila." 


Sinabi Niya ang Lahat Kong Ginawa! 


39 At marami sa mga Samaritano mula sa lungsod na 
iyon ang nanampalataya sa Kanya dahil sa salita ng babaing 
nagpatotoo na, "Sinabi Niya sa akin lahat ng bagay na 
ginawa ko, gaano man karami!" 40o Kaya nang maglapitan sa 
Kanya ang mga Samaritano, nakiusap silang manatili muna 
Siya kasama nila, at nanatili nga Siya roon ng dalawang 
araw. 41 At mas marami pa ang nanampalataya dahil sa mga 
salita Niya, 42 At bukod pa rito sinabi nila sa babae na, "Hindi 
lang kami naniniwala sa pamamagitan ng kuwento mo: 
dahil kami mismo ay nakarinig at alam na namin na ito na 
nga ang totoong Tagapagligtas ng buong mundo, ang Kristo. 


Gumaling ang May Sakit Dahil sa Salita ni 
Jesus 


a3 Pero pagkatapos ng dalawang araw ay umalis na 
Siya roon at nagpunta papasok ng Galilee. 44 Dahil si Jesus 
mismo ay nagpatotoo na ang isang propeta ay walang 
karangalang tinatanggap sa loob ng kanyang sariling 
kinalakihang bayan. 45 Kaya't nang dumating Siya sa loob ng 
Galilee, pinaunlakan Siya ng mga Galilenyo na nakakita sa 
lahat ng Kanyang ginawa sa Jerusalem sa kalagitnaan ng 
pista. Nagpunta rin kasi sila sa pista. 4s Kaya't muling 
nagpunta si Jesus papasok sa Cana ng Galilee kung saan 
ginawa Niyang katas ng ubas ang tubig. At doo'y may isang 
opisyal ng palasyo na ang lalaking anak na nasa Capernaum 
ay may karamdaman. 47 Nang marinig niya na si Jesus ay 
parating mula sa Judea papunta sa Galilee, nagpunta ito sa 
Kanya at nakiusap na Siya'y bumaba at pagalingin ang 
kanyang anak na lalake dahil sa malapit na itong mamatay. 
a8 Kaya't sinabi ni Jesus sa kanya, "Kung hindi kayo 
makakita ng mga senyales at kamangha-manghang gawa, 
hinding-hindi talaga kayo mananampalataya." 49 Sinabi sa 
Kanya ng opisyal, "Panginoon, bumaba na po Kayo bago pa 
mamatay ang anak ko!" so Sinabi sa kanya ni Jesus, "Umuwi 
ka na. Buhay na ang anak mo." At nanalig ang taong ito sa 
salita na sinabi sa kanya ni Jesus at umalis. 51 Pero habang 
pababa na siya, sinalubong siya ng mga alipin niya para 
ibalita at sabihing, "Buhay na po ang anak niyo!" 52 Kaya't 
inalam niya mula sa kanila sa kung anung oras bumuti ang 
kalagayan nito, at sinabi nila sa kanya na, "Nawala po ang 
lagnat niya kahapon ng ala una." 53 Kaya't natukoy ng ama 
na iyon nga ang oras kung kailan sinabi sa kanya ni Jesus 
na, "Buhay na ang anak mo." At nanampalataya siya at ang 
kanyang buong pamilya. s4 Ito ang pangalawang ulit na 
senyales na ginawa ni Jesus pagkagaling mula sa Judea 
papunta ng Galilee. 


20 


Pinalakad ni Jesus ang 38 taong Lumpo 


puma 1Pagkatapos ng mga ito ay mayroong pista ang 
mga Judio, at umakyat si Jesus sa Jerusalem. 2 
Ngayon, may isang paliguan sa loob ng Jerusalem 
malapit sa pasukan ng mga Tupa, na kung tawagin 
sa Hebreo ay Betesda. Mayroon itong limang posteng may 
bubungan. 3 Sa loob ng mga ito ay nakaratay ang 
napakaraming taong may kapansanan, mga bulag, mga 
pilay at mga lumpo na naghihintay sa paggalaw ng tubig, 4 
dahil may anghel na bumababa sa loob ng paliguan ayon sa 
tinakdang panahon at ginagalaw ang tubig, kaya naman, 
ang maunang lumusong matapos ang paggalaw ng tubig ay 
gumagaling sa anumang karamdamang taglay nito. 5 At may 
isang tao doon ma 38 taon nang may dinadalang 
karamdaman. 6 Nang makita siya ni Jesus na nakaratay at 
nalaman na matagal na panahon na siyang nasa ganitong 
kalagayan, sinabi Niya rito, "Gusto mo bang gumaling?" 7 
Sinagot Siya ng may kapansanan, "Ginoo, wala po akong 
katulong na maglagay sa akin papunta sa gitna nitong 
paliguan, kapag ginalaw na po ang tubig. Pero papalapit 
palang ako ay may iba nang nauuna sa aking bumaba." 8 
Sinabi ni Jesus sa kanya, "Bumangon ka, buhatin mo ang 
banig mo at maglakad ka." 9 At biglang gumaling itong 
mama, kasunod ay binuhat ang banig niya at naglakad. 
Pero ang araw na iyon ay Araw ng Pamamahinga, 10 kaya't 
sinabi ng mga Judio sa taong pinagaling, "Araw ng 
Pamamahinga ngayon di ba? Bawal kang magbitbit ng 
banig!" 11 Sinagot niya sila, "Ang nagpagaling po sa akin, 
Siya ang nagsabi sa aking, 'Buhatin mo ang banig mo at 
maglakad ka. '12 Kaya't tinanong nila siya, "Sino ba ang tao 
na nagsabi sa iyo, 'Buhatin mo ang banig mo at maglakad 
ka? '13 Pero hindi nakilala ng pinagaling kung sino iyon, dahil 
mabilis na nakapuslit si Jesus sa gitna ng makapal na tao sa 
lugar na iyon. 


21 


Inusig si Jesus Dahil Nagpagaling Siya sa Araw 
ng Pamamahinga 


14 Pagkatapos nito, natagpuan siya ni Jesus sa loob 
ng templo at sinabi sa kanya, "Kita mo, magaling ka na. 
Tumigil ka na sa pagkakasala para wala nang mangyari 
pang mas masama sa iyo." 15 Umalis ang lalaki at sinabi niya 
sa mga Judio na si Jesus ang Siyang nagpagaling sa kanya. 
16 At dahil dito, inuusig si Jesus ng mga Judio at naghahanap 
sila ng paraan na patayin Siya, dahil ginagawa Niya ang 
mga bagay na ito sa Araw ng Pamamahinga. 17 Pero 
sumagot si Jesus sa kanila, "Ang Ama Ko ay kumikilos 
hanggang ngayon, kaya Ako rin ay kumilos." 13 Kaya naman, 
dahil dito lalong tumindi ang hangarin ng mga Judio na 
patayin Siya: dahil hindi lang Siya lumalabag sa Araw ng 
Pamamahinga, kundi ay tinatawag pa Niyang sariling Ama 
Niya ang Diyos - ginagawa Niyang kapantay ang sarili Niya 
sa Diyos. 


Ginagawa lang ni Jesus ang Gawain ng Ama 


19 Kaya't sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, 
"Totoong-totoo ang sinasabi Ko sa inyo, walang kayang 
gawin ang Anak na galing sa Kanyang sarili. Wala, maliban 
sa may makita Siyang ginagawa ang Ama, dahil anuman 
ang ginagawa Niya, ang mga ito ay parehas ding ginagawa 
ng Anak. 20 Dahil mahal ng Ama ang Anak, at ipinapakita sa 
Kanya ang lahat ng Kanyang ginagawa, at higit pa sa mga 
ito ang ipapakita Niya sa Kanya na mga gawain para kayo 
ay mamangha. 21 Dahil kung paano ang Ama ay 
nagbabangon at nagbibigay buhay sa mga patay, gayon din 
naman ang Anak ay nagbibigay-buhay sa sinumang 
maibigan Niya. 22 Hindi na kasi humahatol kanino man ang 
Ama, kundi ipinagkatiwala na Niya ang lahat ng paghahatol 
sa Anak, 23 upang ang lahat ay igalang ang Anak kung paano 
nila ginagalang ang Ama. Ang hindi gumagalang sa Anak ay 
hindi gumagalang sa Ama na nagpadala sa Kanya. 


22 


Mabubuhay ang mga Patay 


24 Totoong-totoo ang sinasabi Ko sa inyo na ang 
nakikinig sa salita Ko, at nananalig sa nagpadala sa Akin ay 
may walang hanggang Buhay, at hindi na siya haharap sa 
kahatulan kundi nakatawid na siya mula sa kamatayan 
patungo sa Buhay. 25 Totoong-totoo ang sinasabi Ko sa inyo 
na dumarating na ang oras at ngayon na iyon, na ang mga 
patay ay makakarinig ng boses ng Anak ng Diyos at ang 
mga nakinig ay mabubuhay. 26 Dahil kung paano ang Ama 
ay may taglay na Buhay sa Kanyang sarili, gayon din naman 
ipinagkaloob Niya sa Anak na magtaglay ng Buhay sa 
Kanyang sarili, 27 at ibinigay din sa Kanya ang 
kapangyarihang magbitaw ng hatol dahil Siya ang Anak ng 
Tao. 2a Huwag kayong mamangha sa bagay na ito dahil 
darating ang oras kung saan lahat ng mga nasa loob ng 
mga libingan ay maririnig ang Kanyang boses 23 at 
magsisilabasan - ang mga gumawa ng mabuti ay babangon 
patungo sa Buhay, at ang mga gumawa ng masama ay 
babangon patungo sa kaparusahan. 


Ang Patotoo ni Jesus 


30o Wala Akong kakayahang gumawa mula sa Aking 
sarili. Wala. Humahatol Ako ayon sa Aking naririnig, at ang 
paghatol Kong ito ay matuwid, dahil hindi Ko hangad na 
gawin ang siyang kagustuhan Ko, kundi ang kagustuhan ng 
Ama na nagpadala sa Akin. 31 Kung Ako'y nagpapatotoo 
patungkol sa Aking sarili, ang testimonya Ko ay hindi totoo. 
32 May isa pa na nagpapatotoo patungkol sa Akin at alam ko 
na ang testimoniya na inilalahad niya patungkol sa Akin ay 
totoo. 33 Nagpadala kayo ng mga mensahero kay Juan at 
inilahad niya ang katotohanan. 34 Pero hindi sa tumatanggap 
Ako ng testimoniya galing sa tao, kundi sinasabi Ko ang mga 
bagay na ito para kayo ay maligtas. 35 Siya itong nag-aapoy 
at nagliliwanag na lampara. At nagustuhan niyo sa maigsing 
panahon na magdiwang gamit ang kanyang liwanag. 


23 


Bakit Hindi Tumanggap ang Ilan kay Jesus 


36 Pero may patotoo Ako na mas matindi pa kay Juan. 
Dahil ang mga gawain na ibinigay sa Akin ng Ama para 
tapusin, ang mga gawain na ginagawa Ko, ito ang mga 
nagpapatotoo patungkol sa Akin na ipinadala Ako ng Ama. 
37 At ang Ama na nagpadala sa Akin ang mismong 
nagpatotoo patungkol sa Akin. Hindi niyo pa narinig ang 
Kanyang boses ni minsan, o nakita ang Kanyang itsura, 38 
pero ang salita Niya ay hindi nananatili sa kalooban niyo, 
dahil hindi kayo nananalig sa Kanya na ipinadala Niya. 7 3s 
Pag-aralan niyo ng maigi ang mga Kasulatan, dahil sa 
palagay niyo sa pamamagitan nila ay mayroon kayong 
walang hanggang Buhay. Pero sila pa ang mga 
nagpapatotoo patungkol sa Akin, 4o bukod pa diyan, wala 
kayong planong lumapit sa Akin para magkaroon kayo ng 
Buhay. 41 Hindi Ko tinatanggap ang karangalan na 
nanggagaling sa tao. 42 Ngunit kilala Ko kayo, na wala sa 
inyong mga sarili ang pag-ibig ng Diyos. 43 Naparito ako 
gamit ang pangalan ng Ama Ko pero hindi niyo Ako 
tinatanggap, kung may isang darating gamit ang kanyang 
sariling pangalan, siya ay tatanggapin niyo! 44 Paano niyo 
kakayaning manampalataya, kung kayo'y tumatanggap ng 
parangal mula sa isa't isa, at hindi niyo sinisikap na makamit 
ang karangalan na nagmumula sa nag-iisang Diyos? 45 
Huwag niyong isipin na aakusahan Ko kayo sa harapan ng 
Ama. May isang nag-aakusa sa inyo, si Moises, kung saan 
kayo nagtiwala. 46 Dahil kung nananalig kayo kay Moises, 
dapat sana ay nananalig rin kayo sa Akin, dahil patungkol 
sa Akin ang isinulat niya. 47 Pero kung hindi kayo nananalig 
sa kanyang mga sinulat, paano kayo mananalig sa Aking 
mga salita?" 


24 


Nagpakain si Jesus ng humigit sa 5,000 tao 
gamit ang 5 tinapay at 2 isda 


Jesus sa kabilang ibayo ng karagatan ng Galilee (0 

Dagat ng Tiberias), 2 at nagsusunuran sa Kanya 

ang napakaraming tao dahil nakikita nila ang 
Kanyang mga senyales na ginagawa Niya sa mga may sakit. 
3 At umakyat si Jesus papunta ng bundok at doon Siya 
naupo kasama ng mga alagad Niya. 4a Ngayon ay nalalapit 
na ang Pista ng Paskua ng mga Judio. 5s Kaya't nang 
mapatingin si Jesus sa malayo at nakita na napakaraming 
tao ang papalapit sa Kanya, sinabi Niya sa harap ni Felipe, 
"Saan tayo bibili ng mga tinapay para makakain ang mga 
ito?" 6 Pero sinabi Niya ito para /ang subukin siya dahil alam 
na Niya ang dapat Niyang gawin. 7 Sinagot Siya ni Felipe, 
"200 denaryong halaga ng mga tinapay ay di kakasya sa 
kanila para ang bawat isa sa kanila ay makatanggap man 
lang ng isang kapiranggot!" 8s Ang isa sa mga alagad Niya, si 
Andres na kapatid ni Simon Pedro, ay sinabi sa Kanya, 9 May 
isang binatilyo dito na may limang sebadang pandesal at 
dalawang maliliit na isda, pero paano pagkakasyahin ang 
mga ito para sa ganito karami? 10 Pero sinabi ni Jesus, 
"Sikapin ninyong paupuin ang mga tao." Ngayon, maraming 
damong nakapalibot sa lugar, kaya't naupo sila. Ang bilang 
ng mga kalalakihan ay aabot sa limang libo. 


E 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito, nagpunta si 


Tumanggi si Jesus na Gawin Siyang Hari ng 
Israel 


11 Kaya't kinuha ni Jesus ang mga tinapay at 
pagkatapos magpasalamat, ipinamahagi sa mga alagad, at 
ang mga alagad sa mga nakaupo. Ganoon din ang ginawa 
sa mga isda, hangga't gusto nila. 12At nang mabusog na sila, 
sinabi Niya sa mga alagad Niya, "Tipunin niyo ang mga pira- 
pirasong natira para walang masayang." 13 Tinipon nga nila 
at nakapuno sila ng 12 bayong ng mga pinagpira-pirasong 
bahagi mula sa limang tinapay na sebada, na tira ng mga 

25 


nakakain. 14 Kaya't nang makita ng mga tao ang senyales na 
ginawa ni Jesus, ay sinabi nila, "Ito na ang totoong Propeta 
na pumarito sa daigdig." 15 Kaya't nang malaman ni Jesus 
na balak nilang lumapit at pilitin Siyang kunin para gawin 
nila Siyang hari, mag-isa Siyang umalis muli papunta sa 
bundok. 


Naglakad si Jesus sa Gitna ng Dagat 


16 Pero sa pagsapit ng gabi, bumaba ang mga alagad 
Niya papunta sa dagat. 17 At pagkasakay sa loob ng bangka, 
silay naglayag sa kabilang ibayo ng dagat papuntang 
Capernaum. Pero naging madilim na at hindi pa nakabalik 
sa kanila si Jesus. 18 At maligalig ang dagat dahil sa pag-ihip 
ng malakas na hangin. 19 Kaya't nang makapagsagwan ng 
halos tatlo hanggang tatlo't kalahating milya, nakita nila si 
Jesus na naglalakad sa ibabaw ng dagat at malapit nang 
dumating sa bangka, kaya't kinilabutan sila. 20 Pero sinasabi 
Niya sa kanila, "Ako ito, huwag kayong matakot." 21 Kaya't 
pumayag sila na tanggapin Siya sa loob ng bangka, at bigla 
na lang lumitaw ang bangka sa tapat ng lupain kung saan 
sila papunta. 


Ang Maling Dahilan ng Paglapit kay Jesus 


22 Sumunod na araw, nang makita ng mga tao na 
nakatayo sa kabilang pampang ng dagat na wala nang 
ibang maliit na bangka roon maliban sa isa na siyang 
sinakyan ng mga alagad Niya, dahil hindi rin sumama si 
Jesus sa mga alagad Niya sa loob ng maliit na bangka, kundi 
ay sila-sila lang na mga alagad Niya ang umalis,” 23 (Pero 
may ibang nagdatingang maliliit na bangka mula sa Tiberias 
malapit sa lugar kung saan sila kumain ng tinapay matapos 
ipagpasalamat ng Panginoon.) 24 Kaya't nang makita ng mga 
tao na wala na si Jesus doon pati ang mga alagad Niya, 
sumakay na rin sila sa loob ng mga bangka at nagpunta sa 
Capernaum para hanapin si Jesus. 25 At nang matagpuan 
Siya sa kabilang ibayo ng dagat, sinabi nila sa Kanya, "Guro, 


26 


kailan pa po kayo dumating dito?" 26 Sinagot sila ni Jesus at 
sinabi, "Totoong-totoo ang sinasabi ko sa inyo, hinahanap 
niyo Ako di dahil nakita niyo ang mga senyales, kundi dahil 
nakakain kayo mula sa mga tinapay at nabusog. 27 Huwag 
kayong kumayod para sa pagkain na nasisira kundi para sa 
pagkain na tumatagal hanggang sa Buhay na walang 
hanggan na ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao, dahil ang 
Amang Diyos ang nagtatak sa Kanya. 28 Kaya't sinabi nila sa 
Kanya, "Ano naman po ang gagawin namin para magawa 
namin ang mga gawain ng Diyos?" 29 Sumagot si Jesus at 
sinabi Niya sa kanila, "Ang gawain ng Diyos ay ito: na kayo 
ay manalig sa Kanya na ipinadala Niya." 30 Kaya't sinabi nila 
sa Kanya, "Ano namang senyales ang gagawin Mo para 
makita namin at manalig kami sa Iyo? Ano ba ang ginagawa 
Mo? 31 Ang aming mga ama ay kumain ng mama sa gitna 
ng ilang gaya ng naisulat, 'Ibinigay Niya sa kanila ang 
tinapay mula sa langit para kainin. '32 Kaya't sinabi ni Jesus 
sa kanila, "Totoong-totoo ang sinasabi Ko sa inyo, hindi si 
Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na mula sa langit, 
kundi ang Ama Ko ang nagbibigay sa inyo ng totoong 
tinapay mula sa langit. 33 Dahil ang tinapay ng Diyos ay ang 
bumaba mula sa langit at nagbibigay ng Buhay sa mundo." 
34 Kaya't sinabi nila sa Kanya, "Panginoon, lagi Niyo po sa 
aming ibigay ang tinapay na ito." 35 At sinabi ni Jesus sa 
kanila, "Ako ang tinapay ng Buhay. Ang lumalapit sa Akin 
ay hinding-hindi magugutom, at ang nananalig sa Akin ay 
hinding-hindi kailanman mauuhaw. 


Hindi itataboy ni Jesus ang lumalapit sa Kanya 


36 Pero sinabi Ko na sa inyo na nakita niyo rin Ako, 
pero di kayo nanalig. 37 Lahat ng binibigay sa Akin ng Ama 
ay lalapit sa Akin, at ang lumalapit sa Akin ay hinding-hindi 
Ko itataboy palabas. 38 Dahil bumaba Ako mula sa langit di 
para gawin ang Aking sariling kagustuhan, kundi ang 
kagustuhan ng nagpadala sa Akin. 39 At ang kagustuhan ng 
Ama na nagpadala sa Akin ay ito: na hindi Ko mawala ang 
alinman sa lahat ng ibinigay Niya sa Akin, sa halip ay 

27 


ibabangon Ko siya sa gitna ng huling araw. ”7 40 Ito pa ang 
kagustuhan ng nagpadala sa Akin: na ang lahat ng 
tumitingin sa Anak, at nananalig sa Kanya ay magkaroon ng 
walang hanggang Buhay, at ibabangon Ko siya sa huling 
araw." 41 Kaya't nagbulung-bulungan ang mga Judio 
patungkol sa Kanya dahil sinabi Niya, "Ako ang tinapay na 
bumaba mula sa langit." 


Ang Ama ang Naglalapit sa mga Tao kay 
Jesus 


a2 Sinasabi pa nila, "Hindi ba ito yung Jesus na 
lalaking anak ni Jose, na ang ama at ang ina ay kilala natin? 
Kaya't paano Niya sasabihin na, 'Bumaba Ako mula sa 
langit?" 43 Kaya't sumagot si Jesus at sinabi Niya sa 
kanila."Huwag na kayong magbulung-bulungan sa isa't isa. 
44 Walang kayang lumapit sa Akin kung di ang Ama na 
nagpadala sa Akin ang magdala sa kanya, at ibabangon Ko 
siya sa huling araw. 45 Nakasulat sa loob ng mga Propeta: 
'At lahat sila ay tuturuan ng Diyos.' Kaya't lahat ng 
nakapakinig mula sa Ama at natuto ay lumalapit sa Akin. 46 
Di dahil mayroon nang nakakita sa Ama, sa halip, ang 
nagmula sa Diyos - Siya ang nakakita sa Ama. 47 
Totoong-totoo ang sinasabi Ko sa inyo, ang nananalig sa 
Akin ay may Buhay na walang hanggang. 


Si Jesus ang Pagkain ng Buhay 


a8 Ako ang tinapay ng Buhay. 49 Ang mga ama niyo 
ay kumain ng mamna sa gitna ng ilang at namatay. s0 Ang 
tinapay na bumaba mula sa langit ay ito, na pwedeng 
kumain mula rito ang sinuman at hindi na mamatay. 51 Ako 
ang tinapay na buhay na bumaba mula sa langit. Kung 
sinuman ang kumain mula sa tinapay na ito, mabubuhay 
siya magpakailanman. At ang tinapay din na ibibigay Ko ay 
ang laman Ko, na siya Kong ibibigay para sa Buhay ng 
mundo. 52 Kaya't ang mga Judio ay nagtalu-talo sa isa't isa 
habang sinasabi, "Paano Niya kakayaning ibigay sa atin ang 


28 


laman Niya para makain?" 53 Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, 
"Totoong-totoo ang sinasabi Ko sa inyo, maliban sa kainin 
niyo ang laman ng Anak ng Tao at inumin niyo ang dugo 
Niya, wala kayong Buhay sa inyong mga sarili. sa Ang 
kumakain ng laman Ko at umiinom ng dugo Ko ay may 
Buhay na walang hanggan, at ibabangon Ko siya sa huling 
araw. s5 Dahil ang laman Ko ay tunay na pagkain at ang 
dugo Ko ay tunay na inumin. 56 Ang kumakain ng Aking 
laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa Akin at 
Ako naman sa kanya. s7 Kung paanong pinadala Ako ng 
Amang buhay, at Ako'y nabubuhay dahil sa Ama: gayun din 
ang kumakain sa Akin, siya rin ay mabubuhay dahil sa Akin. 
58 Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi katulad 
sa kinain na manna ng inyong mga ninuno at sila ay 
nangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay 
mabubuhay magpakailanman." 59 Sinabi Niya ang mga ito sa 
loob ng simbahan habang nagtuturo sa Capernaum. 


Tumiwalag ang Maraming Alagad ni Jesus 


6o Kaya't marami sa Kanyang mga alagad, matapos 
mapakinggan /to, ay nagsabing, "Ang hirap naman ng 
katuruan na ito! Sino ang kayang makapakinig nito?" 61 Pero 
nang malaman ni Jesus sa Kanyang kalooban na 
nagbubulong-bulungan patungkol dito ang mga alagad Niya, 
sinabi Niya sa kanila, "Natisod ba kayo nito? s2 Paano 
ngayon kung makita niyo ang Anak ng Tao na bumalik kung 
nasaan Siya noong una? 63 Ang Espiritu ang Siyang 
bumubuhay, walang maitutulong ang laman. Wala. Ang 
mga salita na sinasabi Ko sa inyo: ito ay Espiritu at ito ay 
Buhay, 64 pero may mga ilan sa inyo na hindi nananalig." 
Kilala kasi ni Jesus sa simula pa lang kung sino sa kanila 
ang hindi nananalig at kung sino ang magiging traydor sa 
Kanya. 65s Sinabi pa Niya, "Dahil dito ay sinabi Ko sa inyo na 
walang kayang lumapit sa Akin kung hindi ito ipagkaloob sa 
kanya mula sa Ama Ko." 6s Magmula noon marami sa mga 
alagad Niya ang umalis pabalik at di na lumakad kasama 
Niya. 67 Kaya't sinabi ni Jesus sa labindalawa, "Hindi niyo rin 

29 


bang gustong umalis?" 6s Kaya't sinagot Siya ni Simon Pedro, 
"Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa Inyo ang 
mga salita ng Buhay na walang hanggan? 6s Kumbinsido na 
rin kami at nalaman na namin na Kayo po ang Kristo, ang 
Anak ng Diyos na buhay." 70 Sinagot sila ni Jesus, "Hindi ba't 
pinili Ko kayong labindalawa? Pero ang isa sa inyo ay isang 
demonyo." 71 Pero ang Kanyang tinutukoy ay si Judas 
Iscariote na anak ni Simon na isa sa labindalawa, dahil ang 
isang ito ay nag-iisip na na ipagkanulo Siya. 


Walang Tiwala Ang Mga Kapatid ni Jesus sa 
Kanya 


puma 1At pagkatapos ng mga bagay na ito, namuhay na 

si Jesus sa loob ng Galilee dahil di Niya gustong 

dumaan pa sa loob ng Judea. Pinagpaplanuhan na 

kasi Siyang patayin ng mga Judio. 2 Pero nang 
papalapit na ang Pista ng Tolda ng mga Judio, 3 sinabi 
naman sa Kanya ng mga kapatid Niya, "Umalis ka na rito at 
pumunta sa loob ng Judea para makita rin ng mga alagad 
Mo ang mga gawain na ginagawa Mo, 4 dahil walang 
ginagawa ang sinuman nang palihim at naghahangad na 
maging sikat ang sarili. Kung ginagawa Mo ang mga bagay 
na ito, ipakita Mo ang sarili Mo sa buong mundo." 5 Maging 
ang mga kapatid Niya ay hindi nananalig sa Kanya. 6 Kaya't 
sinabi sa kanila ni Jesus, "Hindi pa dumating ang oras na 
para sa Akin, pero laging nakahanda ang oras para sa inyo. 
7 Hindi kayang magalit ng mundo sa inyo, pero galit ito sa 
Akin dahil nagpapatotoo Ako patungkol dito, na masasama 
ang mga gawain nito. s Kayo, umakyat kayo papunta sa 
Pistang ito. Hindi pa Ako aakyat papunta sa Pistang ito dahil 
hindi pa dumating ang tamang panahon para sa Akin." 5 
Pero matapos sabihin sa kanila ang mga ito, nanatili pa Siya 
sa loob ng Galilee. 


30 


Nagpunta si Jesus sa Pista sa Kabila ng 
Pananakot ng mga Judio 


to Pero pagka akyat ng mga kapatid Niya, umakyat 
na rin Siya papunta sa Pista, hindi hayagan, kundi palihim. 
11 Ngayon naman, ang mga Judio ay hinahanap Siya habang 
nagaganap ang Pista at sinasabi nila, "Nasaan na Siya?" 12 
At maraming lihim na pagtatalo-talo patungkol sa Kanya 
ang nangyayari sa gitna ng mga nagkatipong tao. Ang ilan 
ay nagsasabi na, "Mabuti Siya." Pero ang iba naman ay 
nagsabi, "Hindi, sa halip ay nililinlang Niya ang mga tao!" 13 
Sa kabila nito ay walang hayagang nagsasalita patungkol sa 
Kanya dahil sa takot sa mga Judio. 


Hinangaan si Jesus Dahil sa Kanyang Turo 


14 Pero ngayon, nang kalagitnaan na ng Pista, ay 
umakyat na si Jesus papasok sa templo at nagturo. 15 At 
namamangha ang mga Judio habang sinasabing, "Sa anung 
paraan nito naunawaan ang mga kasulatan kung hindi 
naman Siya nakapag-aral?" 16 Sinagot sila ni Jesus at 
sinabing, "Ang Aking katuruan ay hindi sa Akin, kundi sa 
Kanya na nagpadala sa Akin. 17 Kung sinuman ay gustong 
gawin ang Kanyang kalooban, malalaman niya ang 
patungkol sa katuruan kung ito ay mula sa Diyos o kung 
Ako lamang ay nagsasalita mula sa Aking sarili. 18 Ang 
nagsasalita galing sa kanyang sarili ay naghahangad ng 
pansariling karangalan, pero ang maghahangad ng 
karangalan ng nagpadala sa kanya, siya ay totoo: at walang 
mali sa kanya. 19 Diba't ibinigay ni Moises sa inyo ang Batas? 
Pero wala ni isa sa inyong tumutupad sa Batas. Bakit niyo 
Ako gustong patayin?" 78878 20Sumagot ang mga tao at sinabi, 
"Mayroon Kang demonyo. Sino ang gustong pumatay sa 
Iyo?" 


31 


Ibinulgar ni Jesus ang Kanilang 
Pagkukunwari 


21 Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Gumawa Ako 
ng isang himala at kayong lahat ay namangha. 22 Ibinigay 
sa inyo ang pagtutuli sa pamamagitan nitong si Moises," (di 
talaga galing ito kay Moises kundi galing sa mga naunang 
ama), "Ngayon, nagtutuli kayo ng tao sa araw ng 
Pamamahinga. 23 Kung tumatanggap ng pagtutuli ang isang 
tao sa araw ng Pamamahinga para hindi malabag ang Batas 
ni Moises, galit ba kayo sa Akin dahil pinagaling Ko ng 
lubusan ang isang tao sa araw ng Pamamahinga? 24 Huwag 
kayong humusga ng ayon /ang sa nakikita, kundi humusga 
kayo ayon sa makatuwirang paghatol." 


Ang Katapangan ni Jesus na Mangaral 


25 Kaya't ilan sa mga taga Jerusalem ay nagsabi, 
"Hindi ba't ito yung gusto nilang patayin? 26 Pero tignan //yo, 
malaya pa rin Siyang nakakapagsalita at wala silang 
sinasabing anuman sa Kanya! Totoo bang alam na ng mga 
namumuno na ito na talaga ang Kristo? 27 Pero alam naman 
natin kung saan nagmula itong taong ito, at kapag 
dumating na ang Kristo, walang nakakaalam kung saan Siya 
nagmula." 2s Kaya't sumigaw si Jesus habang nagtuturo sa 
loob ng templo at sinabing, "At talaga bang kilala niyo Ako, 
at alam niyo kung saan Ako nanggaling? Sa kabilang banda, 
hindi ako pumarito dahil sa Aking sarili, sa halip, totoo Siya 
na nagpadala sa Akin na hindi niyo naman kilala, 29 pero 
kilala Ko Siya dahil sa Kanya Ako nanggaling at Siya ang 
nagpadala sa Akin." 


Marami pang Nanalig kay Jesus 


30 Kaya't naghanap sila ng paraan para hulihin Siya, 
pero walang umaresto sa Kanya dahil hindi pa dumating 
ang oras Niya. 31 Gayun pa man, maraming mula sa mga 
nagkatipong tao ang nanalig sa Kanya. Sinabi pa nila na, 
"Kapag dumating kaya ang Kristo, makakagawa ba Siya ng 

32 


mas marami pang mga senyales kaysa sa mga ito na ginawa 
Niya?" 32 Narinig ng mga Pariseo na pinag-uusapan ng mga 
tao ang mga bagay na ito patungkol sa Kanya, kaya 
nagpadala ang mga Pariseo at ang mga pinunong pari ng 
mga gwardia para hulihin Siya. 33 Kaya naman sinabi sa 
kanila ni Jesus, "Sandaling panahon na /amang niyo Ako 
makakasama at aalis na Ako papunta sa nagpadala sa Akin. 
34 Hahanapin niyo Ako, pero hindi niyo Ako matatagpuan, 
at hindi niyo kakayaning pumunta sa lugar kung saan Ako 
nandoon." 35 Kaya naman nagtanungan ang mga Judio sa 
isa't isa, "Saan naman Niya balak pumunta para hindi natin 
Siya matagpuan? Hindi kaya Niya balak umalis papunta sa 
mga kababayan nating nagkalat sa lupain ng mga Griego at 
magturo sa mga Griego? 36 Anung ibig Niyang sabihin sa 
salitang ito na sinabi Niya, 'Hahanapin niyo Ako, pero hindi 
niyo Ako matatagpuan, 'at 'hindi niyo kakayaning pumunta 
sa lugar kung saan Ako nandoon?" 


Sinumang Nauuwhaw ay Uminom sa Akin 


37 Ngayon, pagdating ng pinakahuling araw, ang 
pinakamahalaga sa Pista, tumayo si Jesus at sumigaw 
habang sinasabing, "Kung sinuman ang nauuhaw, lumapit 
siya sa akin at uminom! 38 Ang nananalig sa Akin ayon sa 
sinabi sa Biblia, mula sa kaibuturan niya ay dadaloy ang 
mga ilog ng tubig na buhay." 39 Pero ito ay sinabi Niya 
patungkol sa Espiritu na malapit nang tanggapin ng mga 
nananalig sa Kanya. Wala pa kasi rito ang Banal na Espiritu, 
dahil si Jesus ay hindi pa naparangalan. 40 Kaya't nang 
marinig ng karamihan sa mga taong nagkatipon ang 
salitang /to ay sinabi nila, "Ito na ang tunay na Propeta." 41 
Ang iba naman sa kanila ay nagsabi, "Ito na ang Kristo." 
Pero may iba na nagsasabing, "Hindi kasi lilitaw mula sa 
Galilee ang Kristo. 42 Hindi ba't binanggit sa Biblia na ang 
Kristo ay darating mula sa binhi ni David at mula sa bayan 
ng Betlehem kung saan nanggaling si David?" 


33 


Walang Nakapagsasalita na Gaya Niya 


a3 Kaya't nagkaroon ng dibisyon sa kalagitnaan ng 
mga taong nagkatipon nang dahil sa Kanya. 44 Pero may 
mga ilan sa kanila ang gusto na Siyang hulihin pero wala ni 
isang umaresto sa Kanya. 45s Kaya't bumalik ang mga 
gwardia sa mga pinunong pari at mga Pariseo at tinanong 
sila ng mga ito, "Anung dahilan bakit hindi niyo Siya hinuli?" 
a6 Sumagot ang mga gwardia, "Wala pa kasing taong 
nakapagsalita gaya ng taong ito." 47 Kaya't sinagot sila ng 
mga Pariseo, "Hindi. Kayo rin ay naloko! 4s Walang mula sa 
mga mataas na pinuno o mula sa mga Pariseo ang 
naniniwala sa Kanya. 49 Sa halip, ang mga taong ito na 
walang alam sa Batas ay nasa ilalaim ng sumpa." 50 
Nagsalita sa kanila si Nicodemus, (/to ang pumunta sa 
Kanya sa gitna ng gabi na siyang kasapi nila), 51 "Ang ating 
Batas ay hindi humahatol sa tao maliban sa mapakinggan 
muna nito galing sa kanya at maunawaan ang ginagawa 
niya." s2 Sumagot sila at sinabi nila sa kanya, "Taga Galilee 
ka rin ba ohindi? Magsuri ka at matutuklasan mo na walang 
propeta na lumitaw mula sa Galilee." 53 At bawat isa ay 
umuwi papunta sa kanyang tahanan. 


Si Jesus at ang Babaing Nahuli sa Pakikiapid 


1 Ngayon, si Jesus ay umalis papunta sa Bundok ng 

mga Olibo. 2 Pero kinaumagahan ay muli Siyang 

. pumunta sa loob ng templo, at lahat ng tao ay 
lumapit sa Kanya, at nang makaupo ay tinuruan 

Niya sila. 3 At ang mga dalubhasa sa Biblia at ang 

mga Pariseo ay nagdala sa Kanya ng isang babaing nahuli 
sa akto ng pakikiapid at pinatayo nila ito sa gitna. 4 Sinabi 
nila sa Kanya, "Guro, ang babaing ito ay nahuli sa akto ng 
pakikiapid. s Ngayon, ayon sa Batas, inutos sa atin ni Moises 
na batuhin ang mga katulad niya. Kayo, ano naman ang 
masasabi Niyo?" 6 Pero sinabi nila ito bilang panunukso sa 
Kanya, para magkaroon sila ng kasong ihahabla laban sa 
Kanya. Pero yumuko si Jesus at nagsulat sa ibabaw ng lupa 


34 


gamit ang daliri na para bang walang naririnig. 7 At nang di 
sila huminto ng katatanong sa Kanya ay tumayo Siya sabay 
sinabi sa harapan nila, "Ang walang kasalanan sa inyo ang 
unang maghagis ng bato papunta sa kanya." 8s At muli 
Siyang yumuko para magsulat sa ibabaw ng lupa. 9 At ang 
mga nakarinig nito at inudyukan ng konsensya, ay isa-isang 
umalis simula sa pinakamatanda hanggang sa kahuli- 
hulihan. At si Jesus lang ang naiwan at ang babae na 
nakatayo sa gitna. 


Umuwi at Huwag nang Magkasala 


10o Pero tumayo si Jesus at nang makitang wala nang 
ibang nandoon maliban sa babae ay sinabi Niya rito, "Babae, 
nasaan na ang mga taga-usig mo? Wala bang nagparusa sa 
iyo?" 11 At sinabi niya, "Wala po, Panginoon." At sinabi ni 
Jesus sa kanya, "Hindi rin kita parurusahan. Umuwi ka na 
at huwag ka nang magkasala." 12 Kaya't nang magsalita uli 
si Jesus sa kanila ay sinabi Niya, "Ako ang liwanag ng 
mundo. Ang sumusunod sa Akin ay hinding -//nd/ lalakad sa 
gitna ng kadiliman, sa halip ay magkakaroon siya ng 
liwanag ng Buhay." 13 Kaya't sinabi sa Kanya ng mga Pariseo, 
"Nagpapatotoo Ka patungkol sa Iyong sarili. Walang 
katotohanan ang patotoo Mo!" 14 Sumagot si Jesus at sinabi 
sa kanila, "Kahit pa nagpapatotoo Ako patungkol sa Aking 
sarili, ang patotoo Ko ay tapat dahil alam Ko kung saan Ako 
nanggaling at kung saan Ako papunta. Pero wala kayong 
alam kung saan Ako nanggaling at kung saan Ako papunta. 


Ang Tamang Paghatol 


15 Humuhusga kayo batay sa laman, hindi Ko 
hinuhusgahan ang sinuman. 16 At kung Ako man ay 
humusga, ang Aking hatol ay tapat dahil hindi Ako nag-iisa, 
sa halip Ako ay kasama ng Ama na nagpadala sa Akin. 17 At 
nakasulat rin sa loob ng sarili niyong Batas na ang patotoo 
ng dalawang tao ay tapat. 1s Ako ang nagpapatotoo 
patungkol sa sarili Ko, at ang Ama na nagpadala sa Akin ay 


35 


nagpapatotoo rin patungkol sa Akin." 19 Kaya't sinabi nila sa 
Kanya, "Nasaan ba ang Ama Mo?" Sumagot si Jesus, "Hindi 
niyo Ako kilala ni ang Ama Ko. Kung kilala niyo Ako, nakilala 
niyo na rin sana ang Ama Ko." 20 Sinabi ni Jesus ang mga 
salitang ito sa loob ng kabang-yaman habang nagtuturo sa 
loob ng templo. Pero walang humuli sa Kanya dahil hindi pa 
dumating ang oras Niya. 


Nagpahiwatig si Jesus ng Kanyang Pagpanaw 


21 Tapos ay sinabi uli ni Jesus sa kanila, "Paalis na 
Ako at hahanapin niyo Ako, pero kayo ay mamamatay dahil 
sa inyong kasalanan. Hindi niyo kayang pumunta kung saan 
Ako papunta." 22 Kaya't sinabi ng mga Judio, 
"Magpapakamatay ba Siya, kaya Niya sinabing, 'Hindi niyo 
kayang pumunta kung saan Ako papunta'?" 23 Sinabi pa Niya 
sa kanila, "Kayo ay nanggaling sa kailaliman, Ako ay 
nanggaling sa kaitaasan. Nanggaling kayo sa mundong ito: 
Ako ay hindi nanggaling sa mundong ito. 24 Kaya sinasabi Ko 
sa inyo na kayo ay mamamatay dahil sa mga kasalanan niyo: 
dahil kung hindi kayo naniniwala kung sino Ako, kayo ay 
mamamatay dahil sa inyong mga kasalanan." 25 Kaya't 
sinabi nila sa Kanya, "Sino Ka ba?" At sinabi sa kanila ni 
Jesus, "Kung ano pa rin ang sinabi Ko sa inyo nung una. 26 
Marami Akong bagay na pwedeng sabihin at iakusa tungkol 
sa inyo, pero ang nagpadala sa Akin ay tapat. At Ako, ang 
mga bagay na narinig Ko mula sa Kanya, ito ang mga 
sinasabi Ko sa mundo." 


Kasama ni Jesus ang Kanyang Ama 


27 Hindi nila maintindihan na ang Ama ang 
binabanggit Niya sa kanila. 28 Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, 
"Kapag itinaas niyo ang Anak ng Tao, saka niyo 
mauunawaan kung sino Ako, at wala Akong ginagawa na 
galing sa Aking sarili. Sa halip, ayon /ang sa itinuro sa Akin 
ng Ama Ko ay sinasabi Ko ang mga ito. 29 at ang nagpadala 
sa Akin ay kasama Ko. Hindi Ako iniwang mag-isa ng Ama, 


36 


dahil lagi Kong ginagawa ang mga bagay na gusto Niya." 30 
Habang sinasabi Niya ang mga bagay na ito, marami ang 
naniwala sa Kanya. 

Katotohanan ang Magpapalaya sa Inyo 


31 Kaya't sinabi ni Jesus sa harapan ng mga Judiong 
nanalig sa Kanya, "Kung manatili kayo sa Aking salita, tunay 
nga na mga alagad Ko kayo, 32 at malalaman Niyo ang 
katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa 
inyo." 33 Sinagot nila Siya, "Kami ay binhi ni Abraham at 
kailanman ay di kami naging alipin ninuman. Paano Mo 
sasabihing, 'Kayo ay magiging malaya'?" 34 Sinagot sila ni 
Jesus, “Totoong-totoo ang sinasabi Ko sa inyo na bawat 
isang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. 35 
Ngayon, ang alipin ay hindi nananatili sa loob ng pamilya sa 
habang panahon. Ang lalaking anak ay nananatili sa habang 
panahon. 36 Kaya't kung ang Anak ang magpalaya sa inyo, 
tunay kayong magiging malaya. 37 Alam Ko na kayo ay binhi 
ni Abraham, pero sinisikap niyo Akong patayin, dahil ang 
Aking salita ay walang puwang sa kalooban niyo. 38 Sinasabi 
Ko ang Aking nakita mula sa Ama Ko, at ginagawa niyo 
naman ang nakita niyo mula sa ama niyo." 39 Sumagot sila 
at sinabi sa Kanya, "Ang ama namin ay si Abraham." Sinabi 
sa kanila ni Jesus, "Kung mga anak kayo ni Abraham, 
ginagawa niyo sana ang mga gawain ni Abraham. 40 Pero 
ngayon, ay sinisikap niyo Akong patayin, isang tao na 
nagsabi sa inyo ng totoo na nadinig Ko mula sa Diyos. Hindi 
ganyan ang ginawa ni Abraham. 


Ang Ama ng Sinungaling at Mamamatay Tao 


a1 Ginagawa niyo ang mga gawain ng ama niyo." 
Kaya't sinabi nila sa Kanya, "Hindi kami isinilang mula sa 
pakikiapid. Iisa ang itinuturing naming ama -ang Diyos." 42 
Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Kung ang ama niyo ay ang 
Diyos, Ako sana ay minamahal niyo dahil Ako ay nanggaling 
at pumarito mula sa Diyos. Hindi rin Ako dumating para sa 
sarili Ko: sa halip, Siya ang nagpadala sa Akin. 43 Bakit hindi 


37 


niyo maintindihan ang paraan ng Aking pagsasalita? Dahil 
hindi niyo kayang pakinggan ang Aking salita. 4a Kayo ay 
mula sa ama niyo, ang diyablo, at ang masamang hangarin 
ng ama niyo ang gusto niyong gawin. Siya ay mamamatay- 
tao noong una pa man at hindi siya naninidigan sa 
katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Kapag 
nagsabi siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya mula sa 
kanyang sarili dahil siya'y sinungaling at siyang ama nito. 45 
At dahil nagsasabi Ako ng totoo, hindi niyo Ko 
pinaniniwalaan. 46 Sino sa inyo ang magtutuwid sa Akin 
patungkol sa kasalanan? At kung nagsasabi Ako ng totoo, 
ano ang dahilan bakit hindi niyo Ko pinaniniwalaan? 47 Siya 
na mula sa Diyos ay nakikinig sa tinig ng Diyos. Ito ang 
dahilan bakit hindi kayo nakikinig - dahil hindi kayo mula sa 
Diyos." 48 Kaya't sumagot ang mga Judio at sinabi nila sa 
Kanya, "Hindi ba tama na sabihin naming ikaw ay isang 
Samaritano at nasa kamay ng demonyo?" 


Paglapstangan ng mga Tao kay Jesus 


49 Sumagot si Jesus, "Wala Akong demonyo, sa halip 
ay pinararangalan Ko ang Ama Ko at wala kayong respeto 
sa Akin. 5o At hindi Ko hanap ang karangalan Ko: may Isang 
naghahanap at humahatol. 51 Totoong-totoo ang sinasabi Ko 
sa inyo, sinuman ang sumunod sa Aking salita: hinding- 
hindi niya kailanman mararanasan ang kamatayan." 52 
Kaya't sinabi sa Kanya ng mga Judio, "Ngayon, alam na 
namin na hawak Ka ng demonyo. Namatay si Abraham at 
ang mga propeta, pero sinasabi Mo na kung sinuman ang 
tumutupad sa Iyong salita ay hinding-hindi kailanman 
makakatikim ng kamatayan? 7“ 53Hindi Ka mas dakila kaysa 
sa ama naming si Abraham na patay na, pati ang mga 
propetang patay na! Sino ka ba sa akala mo?" 


Bago pa si Abraham, Ako na 


54 Sumagot si Jesus, "Wala Akong karangalan kung 
pinararangalan Ko ang Aking sarili. Ang Ama Ko ang Siyang 


38 


nagpaparangal sa Akin, na sinasabi niyong Siya ay Diyos 
ninyo. 55 At hindi niyo Siya kilala, pero kilala Ko Siya at kung 
sasabihin Ko na hindi Ko Siya kilala, magiging sinungaling 
Akong tulad ninyo. Pero kilala Ko Siya, at tinutupad Ko ang 
salita Niya. 56 Si Abraham na ama niyo ay nagdiwang nang 
makita niya ang pagdating ng araw Ko, nakita niya rin ito 
at siya'y nagalak." 57 Kaya't sinabi ng mga Judio sa Kanya, 
"Wala ka pang singkuwenta anyos at nakita Mo na si 
Abraham?" 58 Sinabi sa kanila ni Jesus, "Totoong-totoo ang 
sinasabi Ko sa inyo, bago pa ginawa si Abraham ay Ako na." 
59 Kaya't namulot sila ng mga batong ihahagis nila sa Kanya, 
pero si Jesus ay nakapagtago at umalis palabas ng templo 
habang naglalakad sa kalagitnaan nila at sa ganitong 
paraan Siya naka alis. 


Pinagaling ni Jesus ang Lalaking Pinanganak na 
Bulag 


#w. 1At habang naglalakad ay nakita Niya ang isang tao 
na bulag simula pa nang ipinanganak '/tfo. 2 At 
tinanong siya ng mga alagad Niya na nagsabing, 
"Guro, sino po ang nagkasala, siya o ang mga 

magulang niya kaya ipinanganak siyang bulag?" 3 Sumagot 

si Jesus, "Hindi siya nagkasala o ang mga magulang niya, 
sa halip, nangyari ito para maipakita sa lahat ang pagkilos 
ng Diyos sa kanya. 4 Kailangan Kong gawin ang trabaho ng 
nagpadala sa Akin habang araw pa. Dumarating ang gabi 
kung kailan wala nang pwedeng magtrabaho. 5 Hangga't 

Ako ay nasa daigdig, Ako ang liwanag ng daigdig." 6 

Pagkasabi Niya ng mga bagay na ito ay dumura Siya sa lupa, 

tapos ay gumawa Siya ng putik mula sa laway, at ipinahid 

Niya ang putik sa ibabaw ng mga mata ng bulag, 7 saka 

sinabi sa kanya, "Lumakad ka at maghugas ka sa gitna ng 

paliguan ng Siloam (ang ibig sabihin ay "pinadala"). Kaya't 

umalis siya, saka naghugas, at umuwi siya na nakakakita. 8 

Kaya't ang mga kapit-bahay at ang mga nakakita sa kanya 

nung una na siya ay bulag ay nagsabing, "Hindi ba ito iyung 

nakaupo at namamalimos?" 9 May ilan na nagsasabing, "Siya 
39 


nga!" Pero ang iba naman, "Kamukha /ang niya iyon." Pero 
siya ay nagsabing, "Ako iyon!" 10 Kaya't sinabi nila sa kanya, 
"Paano nabuksan ang iyong mga mata?" 11 Sumagot siya at 
sinabing, "May isang tao na nagngangalang Jesus na 
gumawa ng putik at ipinahid Niya sa aking mga mata, at 
sinabi Niya sa akin, 'Pumunta ka sa paliguan ng Siloam, at 
maghugas ka. 'Pumunta nga ako at pagkahugas ay nakakita 
na ako!" 12 Kaya't tinanong nila siya, "Nasaan na Siya?" 
Sinabi niya, "Hindi ko po alam." 13 Dinala nila siya na dating 
bulag papunta sa mga Pariseo. 14 At ito ay Araw ng 
Pamamahinga nang ginawa ni Jesus ang putik at binuksan 
ang kanyang mga mata. 15 At muli rin siyang tinanong ng 
mga Pariseo kung papaano siya nakakita, at sinabi niya sa 
kanila, "Naglagay Siya ng putik sa ibabaw ng mga mata ko 
tapos ay naghugas ako, at ako'y nakakakita na." 


Paninira ng mga Kaaway ni Jesus 


16 Kaya't sinabi ng ilan sa mga Pariseo, "Ang taong 
ito ay hindi galing sa Diyos dahil hindi Niya tinutupad ang 
Araw ng Pamamahinga." Sabi ng iba, "Paano makagagawa 
ng ganitong klaseng mga senyales ang isang taong 
makasalanan?" At nagkaroon ng pagkakabaha-bahagi sa 
pagitan nila. 17 Sinabi nila uli sa bulag, "Anung masasabi mo 
tungkol sa Kanya dahil binuksan Niya ang iyong mga mata?" 
At sinabi niyang, "Isa Siyang propeta." 18 Pero hindi 
naniwala ang mga Judio patungkol sa kanya na dati siyang 
bulag at nakakakita na siya, hanggang sa ipatawag nila ang 
mga magulang ng lalaking tumanggap ng kagalingan. 19 At 
tinanong nila ang mga ito na nagsabing, "Siya ba ang anak 
niyo, na sinasabi niyong ipinanganak na bulag? Pero paano 
siya ngayon nakakakita?" 20 Sinagot sila ng kanyang mga 
magulang at sinabi, "Alam namin na siya po ang aming anak 
at siya nga ay ipinanganak na bulag. 


40 


Pananakot ng mga Lider ng Simbahan 


21 Pero hindi po namin alam kung paano siya ngayon 
nakakakita, o kung sino ang nagbukas ng kanyang mga 
mata. Wala po kaming alam. Siya po ay nasa tamang gulang 
na. Tanungin niyo na lang po siya. Magsasalita siya para sa 
sarili niya." 22 Sinabi ito ng mga magulang niya dahil 
natatakot sila sa mga Judio. Dahil nagkasundo na ang mga 
Judio na ang sinumang magpahayag ng pagsang-ayon na 
Siya ang Kristo ay matitiwalag sa simbahan. 23 Ito ang 
dahilan kaya sinabi ng mga magulang niya na, "Siya po ay 
nasa tamang gulang na. Tanungin niyo na lang po siya." 24 
Kaya't pinatawag nila ng pangalawang beses ang tao na 
dating bulag at sinabi nila sa kanya, "Magbigay ka ng 
karangalan sa Diyos, alam namin na ang taong ito ay 
makasalanan!" 


Naturuan Bigla ang mga Kaaway ni Jesus 


25 Pero sumagot siya at sinabing, "Hindi ko po alam 
kung Siya ay isang makasalanan. Isa /ang ang alam ko na 
bulag ako, pero ngayon ay nakakakita na!" 26 At muli nilang 
sinabi sa kanya, "Anung ginawa Niya sa iyo? Paano Niya 
binuksan ang iyong mga mata?" 27 Sinagot niya sila, "Sinabi 
ko na po sa inyo pero hindi kayo nakinig? Bakit niyo gusto 
uling marinig? Gusto niyo rin ba na maging mga alagad Niya 
0 hindi?" 28 Kaya't inalipusta nila siya at sinabing, "Ikaw ang 
alagad Niya. Pero kami ay mga alagad ni Moises! 29 Alam 
namin na nangusap ang Diyos kay Moises, pero Siya-hindi 
namin alam kung saang lugar Siya nanggaling!" 3o Sumagot 
itong tao at sinabi niya sa kanila, "Iyan pa nga ang 
kamangha-mangha na hindi niyo alam ang pinanggalingan 
Niya pero binuksan Niya ang aking mga mata! 31 Alam 
naman natin na hindi nakikinig ang Diyos sa rnga 
makasalanan, pero kung sinuman ay sumasamba sa Diyos 
at gumagawa ng kalooban Niya, ito ay pinakikinggan Niya. 
32 Mula pa nang magsimula ang daigdig, wala pang nabalita 
na may nagbukas sa mga mata ng isang taong ipinanganak 


41 


na bulag. 33 Kung ito ay hindi nagmula sa Diyos, hindi Niya 
ito kayang gawin." 3a Sumagot sila at sinabi sa kanya, 
"Ipinanganak ka sa sangkatutak na kasalanan mula ulo 
hanggang paa, at ikaw pa ang nagtuturo sa amin?" At 
kinaladkad nila siya palabas. 


Ang Mga Bulag sa Pagkakasala 


35 Nabalitaan ni Jesus na kinaladkad nila siya palabas 
at nang matagpuan siya ay sinabi Niya rito, "Ikaw ba ay 
nananalig sa Anak ng Diyos?" 36 Sumagot siya at sinabi, 
"Sino po ba Siya, Panginoon, nang sa gayon ay manalig ako 
sa Kanya?" 37 At sinabi sa kanya ni Jesus, "Nakita mo na Siya, 
at Siya ang nagsasalita sa iyo ngayon." 38 At sinabi niya, 
"Nananalig po ako, Panginoon!" At siya'y sumamba sa 
Kanya. 39 At sinabi ni Jesus, "Dumating Ako sa ibabaw ng 
mundong ito para sa kahatulan, para ang hindi nakakakita 
ay makakita at ang mga nakakakita ay maging mga bulag. 
40 At narinig ito ng //am sa mga Pariseong kasama Niya at 
sinabi nila sa Kanya, "Hindi rin ba kami mga bulag?" 41 
Sinagot sila ni Jesus, "Kung bulag kayo hanggang ngayon, 
wala sana kayong kasalanan. Pero ngayon ay sinasabi niyo 
na 'Nakakakita kami! 'Kaya ang kasalanan niyo ay nananatili. 


Ang Mabuting Pastor 


1 Totoong-totoo ang sinasabi Ko sa inyo, 
1 (NN sinuman ang hindi dumadaan papasok ng 

entrada papunta sa tahanan ng mga tupa, sa 

halip ay umaakyat galing sa ibang lugar, siya 
ay isang magnanakaw at mandarambong. 2 Pero ang 
dumadaan papasok sa entrada ay siyang pastor ng mga 
tupa. 3 Pinagbubuksan siya ng bantay sa entrada, at ang 
mga tupa ay nakikinig sa boses niya. Tapos ay tinatawag 
niya sa pangalan ang kanyang mga tupa, at inaakay niya 
sila palabas. a At kapag nailabas na niya ang kanyang mga 
tupa ay lumalakad siya sa unahan nila at ang mga tupa ay 
sumusunod sa kanya dahil kilala nila ang boses niya. 5 Pero 


42 


hinding-hindi sila sasama sa isang dayuhan, sa halip ay 
tatakbo sila palayo dito dahil hindi nila kilala ang boses ng 
mga dayuhan." 6 Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang 
ito, pero hindi nila naintindihan kung ano ba ang ibig sabihin 
ng mga bagay na sinasabi Niya sa kanila. 7 Kaya't sinabi uli 
sa kanila ni Jesus, "Totoong-totoo ang sinasabi Ko sa inyo 
na Ako ang pintuan ng mga tupa. s Lahat ng mga dumating 
bago sa Akin, gaano man karami, ay mga magnanakaw at 
mga mandarambong, pero hindi sila pinakinggan ng mga 
tupa. 
Pagkalinga ng Mabuting Pastor 


9 Ako ang pintuan. Sinuman ang pumasok sa 
pamamagitan Ko ay maliligtas, at siya ay papasok at lalabas, 
at matatagpuan niya ang pastulan. 1o Walang dahilan para 
dumating ang magnanakaw, maliban sa magnakaw, at 
pumatay, at manira. Ako ay dumating para sila ay 
magkaroon ng Buhay at magkaroon sila nito ng masagana. 
11 Ako ang mabuting pastor. Ang mabuting pastor ay inaalay 
ang kanyang sarili alang-alang sa mga tupa. 12 Pero ang 
upahan na hindi pastor at hindi nagmamay-ari ng mga tupa, 
kapag nakita niyang dumarating na ang asong gubat ay 
iniiwanan na ang mga tupa at tumatakas. At sasakmalin sila 
ng asong gubat at magsisikalat ang mga tupa. 13 Kaya ang 
upahan ay tumatakas ay sa dahilang siya ay bayaran 
lamang at wala siyang malasakit sa kalagayan ng mga tupa 


Kilala ng Pastor ang Kanyang mga Tupa 


14 Ako ang mabuting pastor, at kilala Ko ang sa Akin, 
at ang mga sa Akin ay kilala Ako. 15 Kung paanong nakikilala 
Ako ng Ama, ganun Ko rin nakikilala ang Ama. At inaalay Ko 
ang buhay Ko alang-alang sa mga tupa. 16 At may iba pa 
Akong mga tupa na wala sa lugar na ito. Kailangan Ko rin 
silang akayin, at pakikinggan nila ang boses Ko. At 
magkakaroon ng isang kawan, isang pastor. 17 Dahil dito ay 
natutuwa ang Ama sa Akin, dahil inaalay Ko ang buhay Ko 
para muli Ko itong kunin. 13 Walang umaagaw nito mula sa 


43 


Akin. Sa halip ay kusang-loob Ko itong inaalay. May 
karapatan Akong ialay ito at may karapatan Akong kunin 
itong muli. Ito ang utos na tinanggap Ko mula sa Ama Ko." 


Nahati ang mga Tao Dahil kay Jesus 


19 Kaya't muling nagkaroon ng pagkakabaha-bahagi 
sa kalagitnaan ng mga Judio dahil sa mga salitang ito. 20 
Pero sinabi ng marami sa kanila, "Mayroon Siyang demonyo 
at nababaliw na. Bakit niyo Siya pinakikinggan?" 21 Ang iba 
naman ay sinasabing, "Ang mga salitang ito ay hindi mula 
sa isang inaalihan ng demonyo. Hindi kakayanin ng 
demonyong buksan ang mga mata ng mga bulag." 22 At 
sumapit na ang Pista ng Pagtatalaga sa loob ng Jerusalem 
at iyon ay panahon ng taglamig. 23 At habang naglalakad si 
Jesus sa loob ng templo sa loob ng beranda ni Solomon, 24 
ang nangyari, ay pinaligiran Siya ng mga Judio at sinabi nila 
sa Kanya, "Hanggang kailan Mo kami hahayaan sa 
pagdududa namin? Kung Ikaw ang Kristo, sabihin Mo na 
lang ng diretso sa amin." 25 Sinagot sila ni Jesus, "Sinabi Ko 
na sa inyo pero hindi kayo naniniwala. Ang mga gawain na 
ginagawa Ko sa ngalan ng Ama Ko, ang mga ito ang 
nagpapatotoo patungkol sa Akin. 26 Pero hindi kayo 
naniniwala dahil hindi kayo kabilang sa Aking mga tupa, 
gaya ng sinabi Ko sa inyo. 


Kaligtasan ng Mga Tupa ng Diyos 


27 Ang Aking mga tupa ay nakikinig sa boses Ko, at 
kilala Ko sila, at sumusunod sila sa Akin 28 At binibigyan Ko 
sila ng Buhay na walang hanggan, at hinding-hindi sila 
kailanman mapapahamak. At walang sinumang aagaw sa 
kanila mula sa mga kamay Ko. 29 Ang Ama Ko na nagbigay 
sa Akin ay higit kaysa sa lahat, at walang kayang umagaw 
sa kanila mula sa kamay ng Ama Ko. 30 Ako at ang Ama - 
Kami ay magkaisa." 31 Kaya't muling namulot ng mga bato 
ang mga Judio para ipukol sa Kanya. 32 Sinabi sa kanila ni 
Jesus, "Marami Akong ipinakita sa inyong mabubuting gawa 


44 


mula sa Ama Ko. Alin sa mga gawang ito ang dahilan para 
batuhin niyo Ako?" 33 Sinagot Siya ng mga Judio at 
nagsabing, "Hindi Ka namin binabato dahil sa mabuting 
gawa, kundi dahil sa paglapastangan sa Diyos, at dahil Ikaw 
na tao ay ginagawa Mong Diyos ang sarili Mo!" 


Ako ang Anak ng Diyos 


34 Sinagot sila ni Jesus, "Hindi ba't nakasulat sa loob 
ng Batas niyo, 'Ako ang nagsabi, kayo ay mga diyos. ? 35 
Kung ang mga ito ay tinawag Niyang mga diyos kung saan 
dumating ang salita ng Diyos, at ang Biblia ay hindi 
pwedeng mawalan ng kabuluhan, 36 sinasabi niyo ba sa 
Kanya na itinalaga ng Ama at pinadala sa daigdig na 
'nilalapastangan Mo ang Diyos, ' dahil sinabi Ko, 'Ako ay 
Anak ng Diyos? '37 Kung di Ko ginagawa ang mga gawain ng 
Ama Ko, huwag niyo Akong paniwalaan. 3s Pero kung 
ginagawa Ko ito, kahit na hindi niyo Ako paniwalaan, 
maniwala kayo sa mga gawa, para maintindihan niyo at 
manalig kayo na ang Ama ay sumasa Akin at Ako ay sumasa 
Kanya." 39 Kaya't tinangka nilang hulihin Siya muli, pero 
nakatakas Siya mula sa kanilang mga kamay. 40 At nagpunta 
uli Siya sa kabilang ibayo ng Jordan, sa lugar kung saan 
unang naglublob si Juan, at doon Siya nanatili. 41 At 
maraming nagsilapit sa Kanya at sinabi na, "Totoong 
walang ginawang senyales si Juan, pero sa dinami-dami ng 
sinabi ni Juan patungkol sa Kanya, lahat ay totoo." 42 At 
marami doong nanalig sa Kanya. 


Si Lazaro ay Nasa Malubhang Kalagayan 


1 Ngayon ay may isang nagkasakit, si Lazaro 
1 1 na taga Betanya na mula sa baranggay ni 
Maria at ni Marta na kapatid nito. 2 At ito ay si 
Maria na nagpahid sa Panginoon ng langis at 
nagpunas ng mga paa Niya gamit ang buhok nito. Siya ang 
kapatid ni Lazaro na may sakit. 3 Kaya't nagpadala ng 
mensahe ang magkapatid sa Kanya na sinasabing, 


45 


"Panginoon, tignan Niyo po, ang Inyong mahal na kaibigan 
ay may sakit." 4 Pero nang marinig /fo ni Jesus ay sinabi Niya, 
"Ang karamdamang ito ay hindi magtatapos sa kamatayan, 
kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos, upang maparangalan 
ang Anak ng Diyos sa pamamagitan nito.” 5 Ngayon, mahal 
ni Jesus si Marta at ang kapatid nitong babae, at si Lazaro. 
6 Pero nang marinig Niya na ito ay nagkasakit, sa panahong 
iyon ay nanatili pa Siya ng dalawang araw sa lugar kung 
saan Siya nandoon. 


Ang Lumalakad sa Liwanag ay Di Natititsod 


7 Kaya't pagkatapos nito ay sinabi Niya sa mga alagad, 
"Punta tayo uli sa loob ng Judea." 8s Sinabi sa Kanya ng mga 
alagad, "Guro, di bat kamakailan lang po ay tinangka 
Kayong batuhin ng mga Judio, at pupunta Kayo uli roon?" 9 
Sumagot si Jesus, "Hindi ba't may 12 oras sa isang araw? 
Kung sinuman ay lalakad habang araw pa, hindi siya 
matitisod dahil nakikita niya ang liwanag sa daigdig na ito. 
to Pero kung sinuman ay lumalakad sa gitna ng gabi, siya'y 
natitisod dahil ang liwanag ay wala sa kanya." 11 At matapos 
Niyang sabihin ang mga bagay na iyon ay sinabi Niya ito sa 
kanila, "Ang kaibigan nating si Lazaro ay nakatulog, pero 
pupuntahan Ko siya para gisingin." 12 Kaya naman, sinabi ng 
mga alagad niya, "Panginoon, kung siya ay nakatulog, 
gagaling siya." 13 Pero nagsalita si Jesus patungkol sa 
kamatayan nito, at inakala nila nma patungkol sa 
pamamahinga ng pagtulog ang sinasabi Niya. 1a Kaya 
naman sinabi sa kanila ni Jesus ng diretsuhan, "Si Lazaro ay 
patay na." 15 At natutuwa Ako para sa inyo na wala Ako roon, 
para manalig kayo. Pero tara na at pumunta na tayo sa 
kanya. 16 Sinabi naman ni Tomas, na kung tawagin ay 
Kambal, sa mga kapwa alagad, "Sumama na rin tayo para 
mamatay na tayo kasama Niya." 


46 


Nailibing na si Lazaro 


17 At nang dumating si Jesus ay natuklasan Niyang 
apat na araw na pa/a itong nasa loob ng libingan. 18 At ang 
Betania ay malapit lang sa Jerusalem, halos dalawang milya 
lang ang layo. 19 At maraming kasapi sa mga Judio na 
nakapaligid malapit kina Marta at Maria ang nagpunta para 
makiramay sa kanila dahil sa kanilang kapatid na lalake. 20 
Kaya naman nang marinig ni Marta na parating si Jesus ay 
lumabas ito ng bahay para salubungin Siya, pero si Maria 
ay nakaupo Jang sa loob ng bahay. 21 Kaya't sinabi ni Marta 
sa harapan ni Jesus, "Panginoon, kung nandito /ang po Kayo, 
hindi po sana namatay ang kapatid ko. 22 Pero alam ko po 
na kahit ngayon, anumang hilingin Niyo sa Diyos ay ibibigay 
po sa Inyo ng Diyos." 


Sinabi ni Jesus na Muling Babangon si Lazaro 


23 Sinabi sa kanya ni Jesus, "Babangon ang kapatid 
mo." 24 Sinabi sa Kanya ni Marta, "Alam ko po na babangon 
siya sa pagkabuhay ng mga patay sa huling araw." 25 Sinabi 
sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay ng mga patay, at 
ang Buhay. Ang nananalig sa Akin, kahit siya ay patay na, 
siya ay mabubuhay, 26 at bawat isang nabubuhay at 
nananalig sa Akin ay hinding-hindi kailanman mamamatay. 
Naniniwala ka ba dito?" 27 Sinabi niya sa Kanya, "Opo, 
Panginoon. Ako po ay kumbinsido na Kayo po ang Kristo, 
ang Anak ng Diyos na dumating dito sa daigdig." 2s At 
pagkasabi niya nito ay umalis siya at tinawag niya si Maria 
na kapatid niya. Palihim nitong sinabi, "Dumating ang Guro 
at tinatawag ka Niya." 29 Nang marinig niya ito, nagmadali 
siyang tumayo at nagpunta sa Kanya. 30o Pero hindi pa 
nakarating si Jesus sa loob ng baranggay kundi ay nandoon 
pa rin Siya sa lugar kung saan Siya dinatnan ni Marta. 31 
Kaya't nang makita si Maria ng mga Judio na kasama niya 
sa loob ng bahay at nakikiramay sa kanya, na nagmadali 
siyang tumayo at lumabas, sinundan nila siya sabay sabi na, 
"Papunta siya sa libingan para dun umiyak!" 32 Kaya't nang 


47 


dumating si Maria sa lugar na kinaroroonan ni Jesus ay 
nakita niya ito. Siya'y humandusay sa harap ng paanan Niya 
habang sinasabi sa Kanya, "Panginoon, kung nandito lang 
po sana kayo hindi sana namatay ang aking kapatid!" 


Binuhay ni Jesus si Lazaro 


33 Kaya't nang makita siya ni Jesus na umiiyak at ang 
mga Judio na sumama sa kanya na umiiyak, naantig Siya sa 
espiritu at hindi na Siya mapakali. 34 At sinabi Niya, "Saan 
niyo siya inilagay?" Sinabi nila sa Kanya, "Panginoon, 
halikayo at tignan Niyo." 35 Umiyak si Jesus. 36 Kaya't sinabi 
ng mga Judio, "Tignan niyo kung gaano Niya ito kamahal!" 
37 Pero ilan sa kanila ay nagsabing, "Hindi ba kaya ng taong 
ito na nagbukas sa mga mata ng bulag, na pigilan rin ang 
kanyang pagkamatay?" 3s Kaya't muling naantig si Jesus sa 
kalooban Niya pagdating Niya malapit sa libingan. Ngayon, 
isa itong kuweba at may batong nakapatong sa ibabaw nito. 
39 Sinabi ni Jesus, "Tanggalin niyo ang bato." Sinabi sa 
Kanya ni Marta na kapatid ng namatay, "Panginoon, 
mabaho na po siya. Pang-apat na araw na niya kasi." 40 
Sinabi sa kanya ni Jesus, "Hindi ba't sinabi Ko sa iyo na kung 
mananalig ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos?" 
a1 Kaya't tinanggal nila ang bato mu/a sa lugar kung saan 
nakalagay ang patay. At si Jesus ay tumingin sa langit sabay 
sinabing, "Ama, pinasasalamatan Kita dahil pinakinggan 
Niyo Ako. 42 At alam Ko na lagi Niyo Akong pinakikinggan. 
Pero sinabi Ko /to dahil sa mga taong nakapaligid, para 
maniwala sila na Ikaw ang nagpadala sa Akin." 43 At 
pagkasabi nito ay sumigaw Siya ng malakas, "Lazaro, 
lumabas ka!" 44 At lumabas ang namatay na nakatali pa ng 
mga telang panlibing sa mga paa't kamay, at nakabalot pa 
ng panyo ang mukha niya. Sinabi ni Jesus sa kanila, 
"Tanggalin niyo ang mga nakatali sa kanya at hayaan niyo 
siyang makaalis." 4s Kaya't marami sa mga Judio na 
nagpunta kina Maria at nakakita ng mga ginawa ni Jesus 
ang nanalig sa Kanya. 46 Pero ilan sa kanila ay pumunta sa 


48 


mga Pariseo at sinabi sa kanila ang mga bagay na ginawa 
ni Jesus. 


Nagplano Sila Kung Paano Patayin si Jesus 


a7 Kaya't pinulong ng mga pinunong pari at ng mga 
Pariseo ang Sanhedrin at sinabi nila, "Ano ang ginagawa 
natin? Ang taong ito ay gumagawa ng maraming senyales! 
4s Kung pababayaan natin Siya ng ganito, lahat na ay 
susunod sa Kanya, sabay darating ang mga Romano at 
kukunin nilang parehas itong lugar at itong bansa natin!" 45 
Pero ang isa sa kanila si Caiafas, na siyang pangulo ng 
kaparian nang taong iyon, ay sinabi sa kanila, "Mga wala 
kayong alam, so at hindi niyo iniisip na makikinabang tayo 
kung sakaling mamatay ang isang tao alang-alang sa bayan 
at hindi ang buong bansa ang mapahamak." 51 Pero hindi 
niya sinabi ito mula sa kanyang sarili, sa halip ay, bilang 
pangulo ng kaparian nang taong iyon, nagsalita siya mula 
sa Diyos na si Jesus ay malapit nang mamatay alang-alang 
sa bansa. 52 "At di lamang para sa bansa kundi para rin sa 
mga anak ng Diyos na nagsikalat, upang sila'y pagsama- 
samahin nang si/@ ay magkaisa." 53 Kaya mula sa araw na 
iyon ay nagka-isa silang gumawa ng plano para patayin Siya. 
sa Kaya naman, si Jesus ay hindi na hayagang nakikipag- 
ugnayan kasama ng mga Judio. Sa halip ay umalis Siya roon 
papunta sa lalawigan na malapit sa ilang, papasok sa 
lungsod na kung tawagin ay Efraim. At doon Siya namalagi 
kasama ng mga alagad Niya. 55s Nang papalapit na ang 
Paskua ng mga Judio, marami ring mga taga lalawigan ang 
umakyat papuntang Jerusalem bago pa ang Paskua upang 
gawin sa mga sarili nila ang /@nakdang paglilinis. ss Ngayon, 
hinahanap nila si Jesus at sinasabi nila sa isa't isa habang 
nakatayo sa gitna ng templo, "Ano sa tingin niyo, hindi kaya 
Siya pupunta sa Pista?" 57 Samantala, ang mga pinunong 
pari at ang mga Pariseo ay parehong nagbigay ng kautusan 
na kung sinuman ang makaalam kung saan Siya nandoon 
ay dapat nitong ipaalam para Siya ay maaresto nila. 


49 


Hapunan sa Bahay ni Lazaro 


1 Kaya't anim na araw pa bago ang Paskua ay 
4 dumating na si Jesus sa Betania kung saan 

nandoon si Lazaro na nmamatay, na siyang 

ibinangon Niya mula sa kamatayan. 2 Dahil dito 
ay ginawan nila Siya ng isang hapunan doon at si Marta ay 
naglilingkod habang si Lazaro ay isa sa mga nakaupo 
kasama Niya. 3 At nang ilabas ni Maria ang halos kalahating 
litro ng mabango at mamahaling langis gawa sa purong 
Nardo ay pinahiran niya ang mga paa ni Jesus. Pagkatapos 
ay pinunasan niya ng buhok niya ang Kanyang mga paa 
kaya naman napuno ang buong bahay ng amoy nitong 
pabango. 4 Dahil dito ay sinabi ng isa sa mga alagad Niya na 
si Judas, anak ni Simong Iskariote, na malapit nang 
magtaksil sa Kanya, 5 Bakit hindi na lang ibenta ang 
pabangong ito sa halagang 300 denaryo at ibigay sa mga 
mahihirap? 


Si Judas na Magnanakaw 


6 Pero sinabi niya ito hindi dahil nagmamalasakit siya 
para sa mga mahihirap, kundi dahil isa siyang magnanakaw 
at hawak niya ang lalagyan ng pera kung saan kinukupitan 
niya ang inilalagay doon. 7 Kaya't sinabi ni Jesus, "Pabayaan 
niyo siya. Ginawa niya ito para sa araw ng libing Ko. 8 Dahil 
ang mga mahihirap ay lagi naman ninyong kasama, pero 
hindi niyo Ako laging kasama." 3 Kaya't nalaman ng 
napakalaking bilang ng mga Judio na nandoon Siya at 
dumating sila hindi lamang dahil kay Jesus kundi para din 
makita nila si Lazaro na ibinangon Niya mula sa mga patay. 
10o Pero nag-usap na ang mga pinunong pari na ililigpit din 
nila si Lazaro, 11 dahil marami sa mga Judio ang 
umaalis dahil sa kanya at nananalig na kay Jesus. 


50 


Nagdiwang ang Buong Bayan sa Pagdating ni 
Jesus 


12 Kinabukasan, maraming tao ang dumating sa Pista 
nang mabalitaan ni/a na parating si Jesus sa Jerusalem. 13 
Kumuha sila ng mga sanga ng palmera, at lumabas para 
salubungin Siya habang sumisigaw ng, "Mabuhay! Kapuri- 
puri ang dumarating sa ngalan ng Panginoon - ang Hari ng 
Israel!" 14 At nang makita ni Jesus ang bisirong asno, umupo 
Siya rito, gaya ng naisulat, 15 "Huwag kang matakot, 
babaing anak ni Sion, tignan mo, ang Hari mo ay paparating 
na nakasakay sa bisirong asno." 16 At hindi naintindihan ng 
mga alagad Niya noong una ang mga bagay na ito, pero 
nang maluwalhati na si Jesus, doon /ang nila naalala na ang 
mga bagay na ito ay naisulat patungkol sa Kanya at ginawa 
nila ang mga bagay na ito sa Kanya. 17 Ngayon, ang 
malaking grupo na nakasama Niya nang tinawag Niya si 
Lazaro palabas ng puntod at ibangon ito mula sa kamatayan, 
ay patuloy sa pagpapatotoo: 18 dahil rin dito ay sinalubong 
Siya ng malaking grupong ito dahil narinig nila na Siya ang 
may gawa nitong senyales na ito, 


Walang Nangyari sa Mga Plano ng Kaaway 


19 Kaya't sinabi ng mga Pariseo sa kanilang mga sarili, 
"Hindi niyo ba nakikita na wala kayong mga pakinabang? 
Tignan niyo, ang buong mundo ay nagpuntahan na sa 
Kanya!" 20 At may ilang mga Griyego na kasama nila ang 
umakyat para sumamba sa gitna ng pista. 21 Kaya't lumapit 
ang mga ito kay Felipe na taga Betsaida sa Galilee at 
nakiusap sa kanya. Sabi nila, "Ginoo, gusto po naming 
makita si Jesus." 22 Lumapit si Felipe kay Andres at sinabi 
niya. At sinabi naman ni Andres at Felipe kay Jesus. 


Mamatay sa Sarili Upang Magka Buhay na 
Pinagpala 


23 Pero sinagot sila ni Jesus na nagsabing, "Dumating 
na ang oras para luwalhatiin ang Anak ng Tao. 24 Totoong, 
totoo ang sinasabi Ko sa inyo na maliban sa mamatay ang 
isang butil ng trigo na nalaglag sa ibabaw ng lupa, 
mananatili itong nag-iisa. Pero kung ito'y mamatay, 
maraming bunga ang ilalabas nito. 25 Ang nagmamahal sa 
kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang namumuhi sa 
kanyang buhay ayon sa pamantayan ng mundong ito ay 
maiingatan ito tungo sa walang hanggang Buhay. 26 Kung 
ang sinuman ay naglilingkod sa Akin, sa Akin siya dapat 
sumunod, at kung nasaan Ako, doon din ang Aking lingkod 
pupunta. At kung sinuman ay maglingkod sa Akin, siya'y 
pararangalan ng Ama. 


Nagsalita ang Ama Mula sa Langit 


27 Ngayon ay maligalig ang kaluluwa Ko at ano ang 
sasabihin Ko? 'Ama, iligtas niyo po Ako mula sa oras na ito? ' 
Pero dahil nga dito kaya Ako dumating sa oras na ito! 28 Ama, 
luwalhatiin mo ang Iyong pangalan." Kaya't dumating ang 
tinig mula sa langit, "Niluwalhati ko na, at muli ko pa itong 
luluwalhatiin." 2x2 Kaya naman ang mga taong nakatayo roon 
at narinig /to ay sinabi na nagkaroon ng kulog. Ang iba 
naman ay sinabi na may anghel na nagsalita sa Kanya. 30 
Sumagot si Jesus at sinabi, "Itong tinig na dumating ay hindi 
para sa Akin kundi para sa inyo. 31 Ngayon ang kahatulan 
ng mundong ito. Ngayon ang pangulo ng mundong ito ay 
itatapon sa labas. 32 At Ako, kung sakaling Ako ay maitaas 
mula sa lupa, lahat ay hahatakin Ko papunta sa Akin." 


Lumakad Kayo sa Liwanag 


33 At ito ay sinabi Niya bilang pahiwatig kung anung 
uri ng kamatayan ang ikakamatay Niya. 34 Sinagot Siya ng 
mga tao, "Narinig namin mula sa Batas na ang Kristo ay 


52 


mananatili magpakailanman kaya paano mo sasabihin na 
ang Anak ng Tao ay dapat maitaas? Sino ba itong Anak ng 
Tao?" 35 Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Kaunting panahon 
na lang niyo kasama ang liwanag. Lumakad kayo habang 
taglay niyo ang liwanag para hindi kayo maabutan ng dilim, 
at ang naglalakad sa gitna ng dilim ay hindi alam kung saan 
siya papunta. 36 Hanggang taglay niyo ang liwanag, manalig 
kayo sa liwanag upang kayo ay maging mga anak ng 
liwanag." Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito 
Siya'y umalis at nagtago sa kanila. 


May mga Taong Matitigas pa rin Ang Puso 


37 Kahit napakarami Niyang ginawang senyales sa 
harapan nila, hindi pa rin sila nanalig sa Kanya -- 32 Upang 
ang salita ni propeta Isaias ay matupad na nagsabing, 
"Panginoon, sino po ang naniwala sa ibinalita namin? At 
kanino po ipinakita ang armas ng Panginoon? 35 Dahil dito 
ay wala silang kakayanang manalig, dahil muling sinabi ni 
Isaias, 40 "Binulag niya ang kanilang mga mata, at pinatigas 
niya ang kanilang puso para hindi sila makakita gamit ang 
mga mata, at makaunawa gamit ang puso, para sila'y 
magbalik-loob at mapagaling Ko sila." 41 Sinabi ito ni Isaias 
nang makita niya ang kaluwalhatian Niya at nagpahayag 
siya patungkol sa Kanya. 


Nais ng Diyos Maligtas ang Lahat ng Tao 


a2 Sa kabila ng mga ito, marami pa ring mula sa mga 
pinuno ng bayan ang nanalig sa Kanya pero dahil sa mga 
Pariseo ay hindi sila nagpapahalata para hindi sila itiwalag 
mula sa simbahan: 43 dahil mas minahal nila ang palakpak 
ng mga tao kaysa sa palakpak ng Diyos. 44 At sumigaw si 
Jesus at sinabi, "Ang nananalig sa Akin ay hindi sa Akin 
nananalig kundi sa Kanya na nagpadala sa Akin. 45s At ang 
tumitingin sa Akin ay tumitingin sa nagpadala sa Akin. 46 Ako 
na liwanag ay dumating sa gitna ng mundo para ang bawat 
isang nananalig sa Akin ay hindi na mamuhay sa gitna ng 


53 


kadiliman. 47 At kung may makinig sa Aking mga salita at 
hindi manalig, hindi Ko siya hinahatulan, dahil hindi Ako 
dumating para hatulan ang mundo kundi para iligtas ang 
mundo. 48 Ang tumatanggi sa Akin at hindi tumatanggap sa 
mga salita Ko, mayroong humahatol sa kanya: ang salita na 
sinabi Ko ang siyang hahatol sa kanya pagdating ng huling 
araw. 49 Dahil hindi Ako nangangaral mula sa sarili Ko, sa 
halip, ang Ama mismo na nagpadala sa Akin ang nagbigay 
sa Akin ng kautusan, ano ang dapat Kong sabihin, at ano 
ang dapat Kong ipangaral. 5o At alam Ko na ang kautusan 
Niya ay walang hanggang Buhay. Kaya ang ipinapangaral 
Ko ay base sa sinabi sa Akin ng Ama. Ganito Ako mangaral." 


Pinagsilbihan ni Jesus ang mga Alagad 


mg aw “Pero bago pa sumapit ang Pista ng Paskua, 

alam na ni Jesus na dumating na ang oras Niya 

para umalis mula sa mundong ito papunta sa 

Ama. Dahi/ iniibig Niya ang Kanyang mga 
personal na pag-aari na nasa mundo, minahal Niya sila 
hanggang sa dulo. 2 At matapos ang hapunan ay inilagay na 
ng diablo sa puso ni Judas Iskariote na anak ni Simon na 
traydorin Siya. 3 Alam ni Jesus na lahat ng bagay ay ibinigay 
na ng Ama sa Kanyang mga kamay, at a/am Niya na Siya 
ay dumating mula sa Diyos, at paalis na papunta sa Diyos. 
a Umahon Siya mula sa hapunan, at itinabi ang Kanyang 
panlabas na kasuotan, at kumuha ng tuwalya sabay itinali 
Niya sa Kanyang sarili. s Pagkatapos ay naglagay Siya ng 
tubig sa loob ng palanggana at sinimulang hugasan ang 
mga paa ng mga alagad at punasan ang mga ito gamit ang 
tuwalyang nakatali sa Kanya. 6 At nang dumating Siya kay 
Simon Pedro ay sinabi sa Kanya nito, "Panginoon, 
huhugasan Niyo po ba ang mga paa Ko?" 7 Sumagot si Jesus 
at sinabi sa kanya, "Wala ka pang alam sa ginagawa Ko sa 
iyo ngayon, pero matututunan mo ang mga ito 
pagkatapos." s Sinabi sa Kanya ni Pedro, "Hinding-hindi Niyo 
po kailanman mahuhugasan ang mga paa ko." Sinagot siya 


54 


ni Jesus, "Kung hindi kita mahugasan, wala kang kaugnayan 
sa Akin." 


Hindi Lahat ng Alagad ay Malinis 


9 Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, "Panginoon, huwag 
lang po ang mga paa ko, kundi pati na ang mga kamay at 
ang ulo!" 10 Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang naligo na ay hindi 
na kailangan pa nito, maliban sa mahugasan ang mga paa, 
sa halip ay lubos na malinis na. At kayo nga ay malinis na 
pero hindi lahat." 11 Dahil alam Niya kung sino ang 
magtataksil sa Kanya, dahil dito ay sinabi Niya, "Hindi lahat 
kayo ay malinis." 12 Kaya't nang mahugasan Niya ang mga 
paa nila, at maisuot ang mga damit Niya ay umupo Siyang 
muli sabay sinabi sa kanila, "Unawain niyo ang ginawa Ko 
sa inyo. 


Halimbawa ni Jesus na Dapat Sundin 


13 Tinatawag niyo Akong 'Guro' at 'Panginoon' at 
tama ang sinasabi niyo, dahil yun nga Ako. 14 Kaya't kung 
Ako na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, 
tungkulin niyo ring hugasan ang mga paa ng isa't isa. 15 
Dahil nagbigay Ako sa inyo ng isang halimbawa na inyo ring 
dapat gawin ang tulad sa ginawa Ko sa inyo. 16 Totoong- 
totoo ang sinasabi Ko sa inyo, walang alipin ang mas dakila 
sa panginoon niya, ni mensaherong mas dakila sa 
nagpadala sa kanya. 17 Kung naiintindihan niyo ang mga 
bagay na ito, mapalad kayo kung gagawin niyo sila. 18 Hindi 
para sa inyong lahat ang sinasabi Ko: kilala Ko ang mga 
pinili Ko. Pero para itong Kasulatan ay maganap, 'Ang 
kasama Kong kumain ng tinapay ang siyang sumipa sa 
Akin. '19 Mula ngayon ay sinasabi Ko sa inyo bago pa man 
mangyari para kapag nangyari na ay manalig kayong Ako 
Siya. 


55 


Tinukoy ni Jesus ang Magtataksil sa Kanya 


20o Totoong-totoo ang sinasabi Ko sa inyo, ang 
tumatanggap sa sinumang ipadala Ko ay sa Akin 
tumatanggap, at ang tumatanggap sa Akin ay tumatanggap 
sa nagpadala sa Akin." 21 Nang sabihin ni Jesus ang mga 
bagay na ito ay nabagabag Siya sa espiritu at nagpatotoo 
Siya at sinabi, "Totoong-totoo ang sinasabi Ko sa inyo na 
ang isa sa inyo ay ipagkakanulo Ako." 22 Kaya't nagtinginan 
ang mga alagad sa isa't isa dahi/wala silang ideya kung sino 
ang Kanyang tinutukoy. 23 Pero nakahilig sa dibdib ni Jesus 
ang isa sa mga alagad niya na malapit kay Jesus, 24 Kaya't 
sumenyas dito si Simon Pedro para tanungin kung sino kaya 
ang tinutukoy Niya patungkol doon sa sinabi Niya. 25 At 
paghiga nito sa dibdib ni Jesus ay sinabi nito sa Kanya, 
"Panginoon, sino po iyon?" 26 Sinagot siya ni Jesus, "Ang 
bigyan Ko ng isang kapirasong tinapay matapos Ko itong 
isawsaw, siya iyon." At pagkatapos isawsaw ang isang 
kapirasong tinapay ay ibinigay Niya /to kay Judas Iskariote 
na anak ni Simon. 


Inilihim ni Jesus ang Plano ni Judas 


27 At matapos ang kapiraso ng tinapay ay si Satanas 
naman ang pumasok sa kanya. Kaya't sinabi sa kanya ni 
Jesus, "Gawin mo nang mabilis ang gagawin mo." 28 Pero 
wala sa kanila na nasa lamesa ang nakakaalam kung bakit 
Niya ito sinabi sa kanya. 29 Dahil akala ng ilan sa kanila na 
dahil hawak ni Judas ang lagayan ng pera ay sinabihan siya 
ni Jesus, "Bilhin mo ang mga bagay na kakailanganin natin 
para sa Pista," o para magbigay siya ng anuman sa 
mahihirap. 30o Kaya't matapos nitong tanggapin ang parte ng 
tinapay, dali-dali siyang lumabas. At gabi na noon. 31 Pag- 
alis niya ay sinabi ni Jesus, "Ngayon ay naluwalhati ang 
Anak ng Tao at ang Diyos ay naluwalhati sa pamamagitan 
Niya. 32 Kung ang Diyos ay naluwalhati sa pamamagitan 
Niya, ang Diyos din ay luluwalhatiin Siya sa Kanyang sarili, 
at agad Siya Niyang luluwalhatiin. 33 Mga munting anak, 


56 


kaunting panahon pa niyo Ako makakasama. Hahanapin 
niyo Ako, at kagaya ng sinabi Ko sa mga Judio na, 'Hindi 
niyo kakayaning pumunta kung saan Ako papunta, ' ganito 
rin ang sinasabi Ko sa inyo ngayon. 


Magmahalan - Utos ni Jesus sa mga Alagad 


34 Isang bagong utos ang ibinibigay Ko sa inyo, na 
mahalin niyo ang isa't isa, kung paano Ko kayo minahal, 
para kayo rin ay magmahalan sa isa't isa. 35 Sa pamamagitan 
nito ay malalaman ng lahat na mga alagad Ko kayo, kung 
mayroon kayong pagmamahal sa isa't isa." 36 Sinabi sa 
kanya ni Simon Pedro, "Panginoon, saan po Kayo papunta?" 
Sinagot siya ni Jesus, "Papunta Ako sa lugar kung saan di 
mo pa kayang sumunod sa Akin ngayon, pero susunod ka 
sa Akin pagkatapos." 37 Sinabi sa Kanya ni Pedro, 
"Panginoon, ano po ang dahilan bakit hindi ko kakayaning 
makakasunod sa Inyo ngayon? Iaalay ko po ang buhay ko 
para sa Inyo." 38s Sinagot siya ni Jesus, "laalay mo ang buhay 
mo para sa Akin? Totoong-totoo ang sinasabi Ko sa iyo , 
hinding-hindi titilaok ang manok maliban sa itatwa mo Ako 
ng tatlong beses." 


Pinalakas ni Jesus ang Kanilang Loob 


1 Huwag niyong hayaang mabagabag ang 
inyong puso. Manalig kayo sa Diyos, manalig rin 
kayo sa Akin. 2 Sa loob ng tahanan ng Aking Ama 
ay maraming lugar na matutuluyan. Pero kung 
hindi ay sinabi ko na sana sa inyo. Aalis ako para maghanda 
ng lugar para sa inyo. 3 At kung aa/is Ako at maghahanda 
ng lugar para sa inyo, muli Akong darating at isasama Ko 
na kayo sa Aking piling, para kung saan Ako nandoon ay 
nandoon din kayo. 4 At alam niyo kung saan Ako papunta at 
alam niyo ang daan. 5 Sabi sa Kanya ni Tomas, "Panginoon, 
hindi po namin alam kung saan po Kayo pupunta, at paano 
namin maaaring malaman ang daan?" 6 Sinabi sa kanya ni 
Jesus, "Ako ang Daan, at ang Katotohanan, at ang Buhay. 


57 


Walang makakalapit papunta sa Ama kundi sa 
pamamagitan Ko. 7 Kung nakilala niyo Ako, nakilala niyo na 
rin sana ang Ama Ko. At mula ngayon, kilala niyo na Siya at 
nakita niyo na Siya." 8s Sinabi sa Kanya ni Felipe, "Panginoon, 
ipakita Niyo po sa amin ang Ama at sapat na po ito sa amin." 
9 Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sa tinagal-tagal na panahong 
kasama niyo Ako, hindi mo pa ba Ako kilala, Felipe? Ang 
nakakita sa Akin ay nakakita na rin sa Ama. Paano mo 
sasabihin, 'Ipakita Niyo po sa amin ang Ama? ' 


Magagawa Niyo ang Aking mga Nagawa 


to Hindi ka ba naniniwala na Ako ay nasa Ama, at ang 
Ama ay nasa Akin? Ang mga salita na sinasabi Ko sa inyo 
ay hindi Ko sinasabi na galing /ang sa Aking sarili. Pero ang 
Ama na nananahan sa Akin, Siya ang gumagawa ng mga 
gawain. 11 Maniwala kayo sa Akin na Ako ay nasa Ama, at 
ang Ama ay nasa Akin: pero kung hindi naman, maniwala 
kayo sa Akin alang-alang na lang sa mga gawa. 12 Totoong- 
totoo ang sinasabi Ko sa inyo. Ang nananalig sa Akin: ang 
mga gawain na ginagawa Ko ay gagawin niya rin at higit pa 
sa mga ito ang gagawin niya dahil pupunta na Ako sa Aking 
Ama. 13 At anumang hingin niyo na may kaugnayan sa 
pangalan Ko, ito ay gagawin Ko, para maluwalhati ang Ama 
sa pamamagitan ng Anak. 


Humiling Kayo at Gagawin Ko 


14 Kung hihiling kayo ng anumang bagay na may 
kaugnayan sa pangalan Ko, gagawin Ko /yon. 15 Kung mahal 
niyo Ako, isagawa niyo ang mga utos Ko. 16 At hihiling Ako 
sa Ama, at ibibigay Niya sa inyo ang isa pang Kaagapay na 
sasamahan kayo sa habang panahon-- 17 ang Espiritu ng 
katotohanan na hindi kayang tanggapin ng mundo dahil 
hindi Siya nito nakikita ni nakikilala Siya nito. Pero kilala niyo 
Siya dahil naninirahan Siya sa piling niyo at mananahan sa 
inyong kalooban. 18 Hindi Ko kayo iiwan na nangungulila. 
Lalakad Akong kasama niyo. 19 Sa maikling panahon na lang 


58 


at ang mundo ay hindi na Ako makikita, pero patuloy niyo 
Akong makikita. Dahil Ako ay nabubuhay, kayo rin ay 
mabubuhay. 20 Sa araw na iyon ay mauunawaan niyo na Ako 
ay nasa Ama Ko at kayo ay nasa Akin, at Ako ay nasa inyo. 


Kanino Lubos na Magpapakilala si Jesus 


21 Ang nagtataglay ng mga utos Ko at tumutupad ng 
mga ito, siya ang nagmamahal sa Akin. At ang nagmamahal 
sa Akin ay kalulugdan ng Ama Ko, at Ako ay malulugod sa 
kanya at ipapakita Ko sa kanya ang Aking sarili." 22 Sinabi sa 
Kanya ni Judas (hindi yung Iskariote), "Panginoon, bakit po 
nangyaring sa amin Niyo /ang planong ipakita ang Inyong 
sarili at hindi sa mundo?" 23 Sumagot si Jesus at sinabi sa 
kanya, "Kung sinuman ay nagmamahal sa Akin, tutuparin 
niya ang salita Ko, at malulugod sa kanya ang Ama Ko, at 
sa kanya Kami magiging malapit, at gagawa Kami ng 
tahanan sa piling niya. 24 Ang hindi nagmamahal sa Akin ay 
hindi tumutupad sa mga salita Ko. At ang salita na naririnig 
niyo ay hindi sa Akin kundi sa Ama na nagpadala sa Akin. 25 
Sinabi Ko sa inyo ang mga bagay na ito habang nakatira sa 
piling niyo. 

Ang Kaagapay - Banal na Espiritu 


26 Pero ang Kaagapay, ang Espiritung Banal, na 
ipadadala ng Ama sa pamamagitan ng pangalan Ko, Siya 
ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at ipapaalala Niya 
sa inyo ang lahat ng sinabi Ko sa inyo. 27 Kapayapaan ang 
iniiwan Ko sa inyo. Ang Aking kapayapaan ang ibinibigay Ko 
sa inyo: hindi gaya sa ibinibigay ng mundo ang ibinibigay 
Ko sa inyo. Huwag niyong hayaang maligalig ang inyong 
puso, ni hayaang matakot ito. 28 Narinig niyo ang sinabi Ko 
sa inyo, 'Aalis Ako pero lalakad Akong kasama niyo. ' Kung 
mahal niyo Ako, dapat sana ay matuwa kayo dahil sinabi Ko 
na aalis Ako papunta sa Ama dahil ang Ama Ko ay mas 
dakila sa Akin. 29 At ngayon ay sinabi Ko na sa inyo bago pa 
ito mangyari para kapag nangyari na ito ay maniwala kayo. 
30o Hindi na Ko magsasalita ng mahaba sa inyo dahil 


59 


dumarating na ang pinuno ng mundong ito, at wala siyang 
hawak sa Akin. Wala. 31 Pero mangyayari ito para malaman 
ng mundo na mahal Ko ang Ama at ginagawa Ko ito gaya 
ng inutos sa Akin ng Ama. Tumayo na kayo. Alis na tayo 
dito." 


Ako ang Puno, Kayo ang mga Sanga 


mf mm "Ako ang totoong puno ng ubas at ang Ama Ko 

ay ang hardinero. 2 Ang bawat sangang nasa 

Akin na hindi naglalabas ng bunga, ito ay 

tinatanggal Niya, at ang bawat isang naglalabas 
ng bunga, ito ay nililinis Niya para lalo pang maglabas ng 
bunga. 3 Ngayon ay malinis na kayo sa pamamagitan ng 
salita na sinabi Ko sa inyo. 4 Manatili kayong nasa Akin at 
Ako ay mananatiling nasa inyo. Kung paano ang sanga na 
di kayang maglabas ng bunga mula sa sarili nito, maliban 
sa manatili itong nasa puno ng ubas, gayundin naman, hindi 
niyo rin kaya, maliban sa mananatili kayong nasa Akin. 5 Ako 
ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatiling 
nasa Akin at Ako naman ay nasa kanya, ito ang naglalabas 
ng maraming bunga, dahil kung wala Ako, ay wala kayong 
anumang kayang gawin. 6 Maliban sa ang tao ay manatiling 
nasa Akin, tulad niya lang ang sangang nalaglag sa labas at 
natuyo, tapos ay pagsasama-samahin ang mga ito at 
ihahagis sa gitna ng apoy, at ito ay nagliliyab. 


Minamahal ni Jesus ang Kanyang mga Alagad 


7 Kung manatili kayong nasa Akin at ang mga salita 
Ko ay manatiling nasa inyo, hihiling kayo ng anumang 
maibigan niyo at ito'y gagawin para sa inyo. s8 Sa ganito 
naluluwalhati ang Ama Ko, na kayo ay magbunga ng 
marami, at kayo ay magiging Aking mga alagad. 95 Kung 
paano Ako minahal ng Ama, gayun Ko rin kayo minahal. 
Manatili kayo sa loob ng pagmamahal Ko. 10 Kapag nasunod 
niyo ang Aking mga utos, mananatili kayo sa loob ng 
pagmamahal Ko, kung paano Ko sinunod ang mga utos ng 


60 


Aking Ama at nanatili sa loob ng Kanyang pagmamahal. 11 
Sinabi Ko sa inyo ang mga bagay na ito para ang kagalakan 
Ko ay manatili sa kalooban niyo at ang kagalakan niyo ay 
mapuno. 12 Ito ang Aking utos, na mahalin niyo ang isa't isa 
kung paano Ko kayo minahal. 13 Wala nang hihigit pa sa 
pagmamahal na ito, na ang isang tao ay mag-alay ng 
kanyang buhay para sa mga kaibigan niya. 14a Kayo'y mga 
kaibigan Ko kung ginagawa niyo ang anumang inuutos Ko 
sa inyo. 


Ayaw sa Inyo ng Mundo 


15 Hindi Ko na kayo tinatawag na mga alipin, dahil 
ang alipin ay walang alam sa ginagawa ng kanyang 
panginoon. Pero tinawag Ko kayong mga kaibigan dahil 
lahat ng bagay na narinig Ko mula sa Ama Ko ay pinaalam 
Ko na sa inyo. 16 Hindi niyo Ako pinili, kundi Ako ang pumili 
sa inyo at nagtalaga sa inyo para kayo ay humayo at 
magbunga, at ang bunga niyo ay manatili. Para anumang 
hilingin niyo sa Ama na may kaugnayan sa pangalan Ko ay 
ibigay Niya sa inyo. 17 Inuutos Ko sa inyo ang mga bagay na 
ito na dapat kayong magmahalan sa isa't isa. 183 Kung ang 
mundo ay namumuhi sa inyo, dapat niyong malaman na 
bago pa sa inyo ay namuhi na ito sa Akin. 19 Kung kayo ay 
taga mundo, ang mundo ay malamang na magmamahal sa 
sarili nito. Pero dahil hindi kayo taga mundo, kundi ay pinili 
Ko kayo mula sa mundo, dahil dito ay ayaw sa inyo ng 
mundo. 20 Alalahanin niyo ang salita na sinabi Ko sa inyo, 
'Walang alipin na mas dakila kaysa sa panginoon niya. 'Kung 
inusig nila Ako, uusigin rin nila kayo. Kung tinupad nila ang 
Aking salita, tutuparin din nila ang sa inyo. 21 Pero lahat ng 
ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa pangalan Ko, dahil hindi 
nila kilala ang nagpadala sa Akin. 22 Kung hindi /ang Ako 
naparito at nagsalita sa kanila ay wala silang kasalanan, 
pero ngayon ay wala na silang dahilan para itanggi ang 
kasalanan nila. 23 Ang may ayaw sa Akin ay ayaw rin sa 
Aking Ama. 24 Kung hindi Ko ginawa sa harap nila ang mga 
gawaing hindi pa nagawa ninuman ay wala silang kasalanan. 

61 


Pero ngayon, pareho nilang nakita at pareho nilang 
kinamuhian Ako at ang Aking Ama. 25 Pero para matupad 
ang salita na naisulat sa loob ng Batas nila na, 'Kinamuhian 
nila Ako nang walang dahilan. '26 Pero kapag dumating na 
ang Kaagapay na ipadadala Ko sa inyo mula sa Ama, ang 
Espiritu ng katotohanan na lumalabas mula sa Ama-Siya 
ang magpapatotoo patungkol sa Akin. 27 At kayo rin ay 
magpapatotoo dahil simula't sa pu/ay kasama Ko na kayo. 


Ang Pag-uusig na Darating 


1 Sinabi Ko ang mga bagay na ito sa inyo para hindi 
kayo matisod. 2 Ititiwalag nila kayo sa mga 
simbahan. Oo, darating ang panahon na akala ng 
bawat isang nakapatay sa inyo ay nagbibigay siya 
ng serbisyo sa Diyos. 3 At gagawin nila ang mga ito sa inyo 
dahil hindi nila kilala ang Ama o Ako. 4 Pero sinabi Ko sa inyo 
ang mga bagay na ito para kapag dumating na ang oras ay 
maalala niyo sila na sinabi Ko ang mga ito sa inyo. Pero 
hindi Ko sinabi ang mga bagay na ito sa inyo noong una 
dahil kasama niyo pa Ako. 5 Pero ngayon ay aalis na Ako 
papunta sa nagpadala sa Akin at wala sa inyo ang 
nagtatanong sa Akin, 'Saan po Kayo papunta? ' 


Pagdating ng Kaagapay - Banal na Espiritu 


6 Pero dahil sinabi Ko sa inyo ang mga bagay na ito 
ay napuno na ng lungkot ang inyong puso. 7 Sa kabila nito 
ay sinasabi Ko sa inyo ang katotohanan. May pakinabang sa 
inyo ang pag-alis Ko dahil kapag hindi Ako umalis ang 
Kaagapay ay hindi lalakad sa piling niyo. Pero kapag umalis 
Ako ay papupuntahin Ko Siya sa tabi niyo. s At pagdating 
Niya ay ipaliliwanag Niya na mali ang mundo patungkol sa 
kasalanan, at patungkol sa katuwiran, at patungkol sa 
hustisya. s Patungkol sa kasalanan, dahil totoong hindi sila 
naniwala sa Akin, 10 patungkol rin sa katuwiran, dahil aalis 
Ako papunta sa Ama Ko, at di niyo na Ako makikita, 11 
patungkol rin sa hustisya, dahil ang pangulo ng mundong 


62 


ito ay hinatulan na. 12 Marami pa Akong bagay na sasabihin 
sa inyo pero di niyo pa kayang dalhin ngayon. 13 Pero ang 
Espiritu ng Katotohanan, kapag dumating na Siya, ay ituturo 
Niya sa inyo ang patungkol sa lahat ng katotohanan dahil 
hindi Siya magsasalita mula sa Kanyang sarili, sa halip ay 
sasabihin Niya anuman ang Kanyang narinig. At ibabalita 
Niya sa inyo ang mga bagay na darating. 14 Pararangalan 
Niya Ako dahil tatanggap Siya mula sa Akin at sasabihin 
Niya /to sa inyo. 15 Ang lahat ng mayroon ang Ama gaano 
man karami ay Akin. Dahil dito ay sinabi Ko na tatanggap 
Siya mula sa Akin at sasabihin Niya /to sa inyo. 


Pag-akyat ni Jesus sa Langit 


16 Maigsing panahon na lang at di niyo na Ako 
makikita. At pagkalipas rin ng maigsing panahon ay 
makikita niyo nanaman Ako dahil aalis na Ako papunta sa 
Ama." 17 Kaya't nagsalita sa isa't isa ang ilan sa mga alagad 
Niya, "Ano ba ito na sinabi Niya sa atin, 'Maigsing panahon 
na lang at di niyo na Ako makikita. At pagkalipas rin ng 
maigsing panahon ay makikita niyo nanaman Ako, 'at saka 
'dahil aalis na Ako papunta sa Ama? "1s Pagkatapos ay sinabi 
nila, "Ano ba itong sinasabi Niyang, 'Maigsing panahon? ' 
Hindi natin maintindihan ang sinasabi Niya." 


Ang Inyong Lungkot ay Mauuwi sa Kagalakan 


20 Totoong-totoo ang sinasabi Ko sa inyo na mag- 
iiyakan at magdadalamhati kayo, pero ang mundo ay 
magdiriwang. At kayo'y magluluksa pero ang pagluluksa 
niyo ay magiging kagalakan. 21 Ang babae, sa puntong siya'y 
manganganak na, ay nakakaranas ng matinding kirot dahil 
dumating na ang oras niya. Pero kapag naisilang na ang 
bata ay hindi na niya naaalala ang hirap dahil sa tuwa na 
may taong isinilang sa gitna ng daigdig. 22 Kaya't sa totoo 
lang kayo rin ay nakakaranas ng matinding kirot ngayon, 
pero muli Akong magpapakita sa inyo at magdiriwang ang 
inyong puso. At itong kagalakan niyo, walang sinuman ang 


63 


makakaagaw sa inyo. 23 At sa araw na iyon ay hindi na kayo 
magtatanong sa Akin ng anuman. Totoong-totoo ang 
sinasabi Ko sa inyo, na anumang hilingin niyo sa Ama na 
may kaugnayan sa pangalan Ko ay ibibigay Niya sa inyo. 


Humingi Kayo at Kayo'y Tatanggap 


24 Hanggang ngayon ay hindi pa kayo humihiling ng 
anuman sa pangalan Ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap, 
para ang kagalakan niyo ay mapuno. 25 Sinabi Ko sa inyo 
ang mga bagay na ito gamit ang mga talinghaga, pero 
dumarating ang panahon kung saan hindi na Ako 
magsasalita sa inyo gamit ang mga talinghaga, sa halip ay 
malinaw Kong ilalahad sa inyo ang patungkol sa Ama. 26 Sa 
gitna ng araw na iyon ay hihingi kayo gamit ang pangalan 
Ko at di Ko sinasabi sa inyo na Ako ay mananalangin sa Ama 
para sa inyo: 27 dahil ang Ama mismo ay nagmamahal sa 
inyo, sapagkat minahal niyo Ako at naniwala na Ako ay 
naparito kasama ng Diyos. 28s Lumabas Ako mula sa Ama at 
lumakad sa gitna ng daigdig. Muli Kong iniiwan ang daigdig 
at paalis na Ako papunta sa Ama. 29 Sinabi sa Kanya ng mga 
alagad Niya, "Tignan niyo ngayon, malinaw na Kayong 
nagsasalita at hindi na Kayo nakikipag-usap gamit ang 
talinghaga! 30 Ngayon po ay sigurado kami na alam Niyo po 
ang lahat ng bagay at walang sinuman ang dapat na 
magduda sa Inyo. Sa pamamagitan nito kami poy 
naniniwala na mula sa Diyos ay naparito Kayo." 


Tagumpay si Jesus Laban sa Mundo 


31 Sinagot sila ni Jesus, "Naniniwala na ba kayo 
ngayon? 32 Tignan niyo, dumarating na ang oras, at ngayon 
ay malapit na kung saan kayo ay magsisikalat, ang bawat 
isa ay magkakanya-kanya, at iiwanan niyo Akong mag-isa. 
Pero hindi Ako nag-iisa dahil ang Ama ay kasama Ko. 33 
Sinabi Ko sa inyo ang mga bagay na ito para sa 
pamamagitan Ko ay magkaroon kayo ng kapayapaan. May 


64 


pagdurusa kayo sa ibabaw ng mundo, pero mabuhayan 
kayo ng loob, napagtagumpayan Ko na ang mundo." 


Kinausap ni Jesus ang Ama 


mf my 1Sinabi ni Jesus ang mga ito at ibinaling ang 

mga mata Niya papunta sa langit sabay sinabi, 

"Ama, dumating na po ang oras. Luwalhatiin 

Niyo na po ang inyong Anak upang ang Anak 
Niyo rin ay luwalhatiin Kayo, 2 ayon sa ibinigay Niyong 
kapangyarihan sa Kanya sa lahat ng katawang lupa, upang 
lahat sila na ibinigay Niyo sa Kanya ay mabigyan Niya ng 
walang hanggang Buhay. 3 At ang walang hanggang Buhay 
ay ganito, na kilalanin Ka nila ang nag-iisang tunay na Diyos 
at ang pinadala Mo na sf Jesu-Kristo. 4a Niluwalhati Ko po 
Kayo sa ibabaw ng daigdig. Tinapos Ko po ang trabahong 
ibinigay Niyo po sa Aking gawin. 5 At ngayon po ay 
luwalhatiin Niyo Ako Ama, kasama ng sarili Niyo, ng 
kaluwalhatian na mayroon Ako sa piling Niyo bago pa 
magkaroon ng daigdig. 6 Ipinakilala Ko po ang Inyong 
pangalan sa mga taong ipinagkaloob Niyo sa Akin mula sa 
daigdig. Sila po ay sa Inyo at sa Akin Niyo sila ibinigay, at 
tinupad nila ang Inyong salita. 7 Ngayon po'y alam na nila 
na ang lahat ng mga bagay na ibinigay Niyo sa Akin gaano 
man karami ay mula sa Inyo. 8s Dahil ang mga salita na 
ibinigay Niyo po sa Akin ay ibinigay Ko na sa kanila, at 
tinanggap naman nila, at totoong naunawaan nila na mula 
sa Inyo ay naparito Ako, at naniwala sila na Kayo po ang 
nagpadala sa Akin. 95 Ako po ay humihiling patungkol sa 
kanila, hindi patungkol sa mundo ang hiling Ko, kundi 
patungkol sa kanila na ibinigay Niyo po sa Akin, dahil po sa 
Inyo sila. 


Kay Jesus ang Lahat ng sa Diyos 


to At lahat po ng sa Akin ay sa Inyo at ang sa Inyo 
ay sa Akin, at Ako ay naluwalhati sa pamamagitan nila. 11 
At hindi napo Ako magtatagal sa ibabaw ng daigdig, pero 


65 


sila po ay nasa ibabaw pa ng daigdig. At dumudulog po Ako 
sa Inyo: Amang Banal, ingatan Niyo po sila sa pamamagitan 
ng pangalan Niyo na ibinigay Niyo sa Akin, upang sila ay 
magkaisa kagaya natin. 12 Habang sila po'y kasama Ko sa 
ibabaw ng daigdig ay iniingatan Ko sila sa pamamagitan ng 
pangalan Niyo: sila na ibinigay Niyo po sa Akin ay iningatan 
Ko at wala sa kanila ang napahamak maliban sa anak ng 
kapahamakan upang matupad ang Kasulatan. 13 Pero 
ngayon po ay lumalapit Ako sa Inyo at sinasabi Ko ang mga 
bagay na ito sa ibabaw ng daigdig upang ang pagkakamit 
nila ng Aking kagalakan ay mangyari na sa kanila. 


Panalangin ng Pag-iingat 


14 Ibinigay Ko po sa kanila ang Inyong salita at 
kinamuhian sila ng mundo, dahil hindi sila produkto ng 
mundo, katulad Ko na hindi produkto ng mundo. 15 Hindi Ko 
po hinihiling na tanggalin Niyo po sila mula sa mundo, kundi 
ay ingatan Niyo po sila mula sa masama. 16 Hindi po sila 
kabilang sa mundo, gaya Ko po na di kabilang sa mundo. 17 
Pakabanalin Niyo po sila sa pamamagitan ng Inyong 
katotohanan. Ang Inyo pong salita ay katotohanan. 18 Kung 
paanong Ako ay pinadala Niyo papunta sa mundo, gayon 
din naman ay pinadala Ko sila sa gitna ng mundo. 13 At 
alang-alang sa kanila ay itinatalaga Ko po ang Aking sarili 
upang sila rin ay maitalaga sa pamamagitan ng katotohanan. 


Panalangin para sa Pag-kakaisa 


20 At hindi lang po Ako humihiling para sa mga ito 
kundi para rin sa mga maniniwala sa Akin sa pamamagitan 
ng salita nila: 21 na sila pong lahat ay magkaisa, kung 
paanong Ikaw, Ama, ay sumasa Akin, at Ako po'y sumasa 
Inyo, na sila din po ay magkaisa sa kaugnayan nila sa atin, 
para maniwala ang mundo na pinadala Niyo po Ako. 22 At 
ang kaluwalhatian na ibinigay Niyo po sa Akin ay ibinigay 
Ko na sa kanila para sila po ay magkaisa kung paanong tayo 
ay nagkakaisa. 23 Ako'y sumasa kanila at Kayo'y sumasa Akin 


66 


para sila'y maging kumpleto sa pagkakaisa at para 
mauunawaan ng mundo na Kayo ang nagpadala sa Akin, at 
minahal Niyo sila kung paano Niyo po Ako minahal. 


Panalangin na Maghari ang Pag-ibig 


24 Ama, gusto Ko po na sila rin na pinagkaloob Niyo 
sa Akin ay makasama Ko kung nasaan Ako para makita nila 
ang kaluwalhatiang nasa Akin na ibinigay Niyo po sa Akin, 
dahil minahal Niyo na Ako bago pa man lalangin ang mundo. 
25 Amang matuwid, kahit pa hindi Kayo kilala ng mundo, 
kilala Ko naman Kayo at naunawaan ng mga ito na pinadala 
Niyo Ako. 26 At pinakilala Ko po sa kanila ang pangalan Niyo 
at patuloy na ipapakilala, para ang pag-ibig na ipinaranas 
Niyo po sa Akin ay sumakanila at Ako sa kanila." 


Tinraydor ni Judas si Jesus 


O 1 Pagkasabi ni Jesus sa mga bagay na ito ay 
1 3 lumakad Siya kasama ng mga alagad Niya 
patawid ng batis ng Cedron kung saan ay may 
hardin. Pumasok Siya roon pati na ang mga 
alagad Niya. 2 At alam rin ni Judas na nagtaksil sa Kanya ang 
lugar, dahil madalas magtipon si Jesus doon kasama ng 
mga alagad Niya. 3 Kaya't nang makakuha si Judas ng isang 
batalyon at mga tauhan mula sa mga pinunong pari at mga 
Pariseo, nagpunta siya roon na may dalang mga sulo, at 
mga lampara, saka mga armas. 4 Kaya naman si Jesus, dahi/ 
nalalaman ang lahat ng mangyayari sa Kanya, ay lumabas 
sabay sinabi sa kanila, "Sino ba ang hinahanap niyo?" 5 
Sinagot nila Siya, "Si Jesus na Nazareno." Sinabi sa kanila 
ni Jesus, "Ako Siya." At nakatayo rin kasama nila si Judas 
na nagtaksil sa Kanya. 


Iningatan ni Jesus ang mga Alagad 


6 Kaya't nang sabihin Niya sa kanilang, "Ako Siya," 
sila'y napa atras at nabuwal sa lupa. 7 Kaya't muli Siyang 


nagtanong sa kanila, "Sino ba ang hinahanap niyo?" At 
67 


sinabi nila, "Si Jesus na Nazareno." s Sumagot si Jesus, 
"Sinabi Ko na sa inyo na Ako. Kaya't kung Ako ang hanap 
niyo, pabayaan niyong makaalis ang mga ito:" 3 Para 
matupad ang salita na sinabi Niya na, "Walang sinumang 
napahamak mula sa kanila na ipinagkaloob Niyo sa Akin." 10 
Kaya't binunot ni Simon Pedro ang dalang patalim at tinaga 
ang alipin ng pangulo ng kaparian, anupa't natanggal niya 
ang kanang taynga nito. At ang pangalan ng alipin ay 
Malkus. 11 Kaya't sinabi ni Jesus kay Pedro, "Ipasok mo ang 
patalim mo sa loob ng lalagyan! Ang baso na ibinigay sa 
Akin ng Ama, hinding-hindi Ko ba ito iinumin?" 12 Kaya't ang 
buong batalyon, kasama ng kapitan, at ng mga tauhan ng 
mga Judio ay dinakip si Jesus at tinali nila Siya. 


Dinakip si Jesus at Dinala kay Annas 


13 At dinala muna Siya kay Annas dahil siya ang 
biyenang lalaki ni Caiafas na siyang pangulo ng kaparian 
noong taong iyon. 14 At si Caiafas ang nagpayo sa mga Judio 
na mas mainam na isang tao ang mamatay alang-alang sa 
taong bayan. 15 Pero sinusundan ni Simon Pedro si Jesus 
pati nang isa pang alagad. At ang alagad na ito ay kilala ng 
pangulo ng kaparian at kasamang pumasok ni Jesus sa loob 
ng palasyo ng pangulo ng kaparian. 16 Pero si Pedro ay 
tumayo /ang sa tabi ng pintuan sa labas. Kaya't lumabas 
yung isang alagad na kilala ng pangulo ng kaparian at 
kinausap ang gwardia sa pintuan. At pinapasok nito si Pedro. 
17 Kaya't sinabi kay Pedro ng babaing gwardia sa pinto, "Di 
ba't isa ka rin sa mga alagad ng taong ito?" Sinabi niya, 
"Ako? Hindi ho." 18 Pero ang mga alipin at ang mga tauhan 
ay nakatayo sa harap ng nagbabagang uling na ginawa nila 
dahil sa lamig. At nagpapainit sila roon, at kasama nilang 
nakatayo si Pedro na nagpapainit rin. 19 Ngayon, ang 
pangulo ng kaparian ay nagtanong kay Jesus tungkol sa 
mga alagad Niya at tungkol sa mga katuruan Niya. 


68 


Ang Lihim na Paglilitis kay Jesus 


20 Sinagot siya ni Jesus, "Lantaran Akong nagsasalita 
sa mundo. Lagi Akong nagtuturo sa loob ng simbahan at sa 
loob ng templo kung saan laging nagtitipon ang mga Judio. 
At wala Akong turo na sinabi ng palihim. 21 Bakit mo Ako 
tinatanong? Tanungin mo ang mga nakarinig, kung ano ang 
sinabi Ko sa kanila. Tignan mo, alam nila ang sinabi Ko." 22 
Pero nang sabihin Niya ang mga ito, sinampal si Jesus ng 
isa sa mga tauhang nakatayo sabay nagsabi, "Ganito Ka 
sumagot sa pangulo ng kaparian?" 23 Sinagot siya ni Jesus, 
"Kung masama ang sinabi Ko, magpatotoo ka tungkol sa 
masama, pero kung maganda bakit mo Ako sinampal?" 


Ang Panghihina ni Pedro sa Pananalig 


2a Pagkatapos nito'y pinadala Siya ni Annas na 
nakagapos kay Caiafas na pangulo ng kaparian. 25 At habang 
nakatayo at nagpapainit ng katawan si Simon Pedro ay 
sinabi naman nila sa kanya, "Hindi ba't isa ka rin sa mga 
alagad Niya?" Itinanggi niya ito at sinabi, "Ako? Hindi ho." 
26 Yung isa mula sa mga alipin ng pangulo ng kaparian na 
pinsan ng lalaking tinagpasan ni Pedro ng taynga ay nagsabi, 
"Di ba nakita kita sa loob ng hardin na kasama Niya?" 27 Muli 
nanaman itong itinanggi ni Pedro at biglang tumilaok ang 
manok. 28 Kaya't mula kay Caiapas ay dinala nila si Jesus sa 
loob ng kampo, at umaga na ng sandaling iyon. Pero sila, 
hindi sila pumasok sa loob ng kampo sa kagustuhan nilang 
di madungisan, at para makasalo sila sa Paskua. 29 Kaya't 
lumabas si Pilato at sinabi sa kanila, "Anung akusasyon ang 
dala niyo laban sa taong ito?" 30o Sumagot sila at sinabi sa 
kanya, "Hindi siguro namin Siya dadalhin sa iyo kung hindi 
Siya isang masamang tao." 


Ginamit Nila si Pilato Para Ipapatay si Jesus 


31 Kaya't sinabi sa kanila ni Pilato, "Kunin niyo Siya at 
hatulan niyo Siya ayon sa inyong Batas." Sinabi naman sa 


69 


kanya ng mga Judio, "Iligal sa aming magpapatay ng 
sinuman." 32 (para ang salita na sinabi ni Jesus ay matupad 
na nagpapahiwatig kung anung klaseng kamatayan Siya ay 
malapit nang mamatay.) 33 Kaya't pumasok uli si Pilato sa 
loob ng kampo sabay ipinatawag si Jesus, at sinabi sa Kanya, 
"Ikaw ba ang Hari ng mga Judio?" 34 Sinagot siya ni Jesus, 
"Sinasabi mo ba ang bagay na ito mula sa iyong sarili o may 
ibang nagsabi sa iyo tungkol sa Akin?" 35 Sumagot si Pilato, 
"Ako ba'y Judio? Ang sari/i Mong bayan at ang mga 
pinunong pari ang nagdala sa Iyo sa akin. Ano ba ang 
ginawa Mo?" 36 Sumagot si Jesus, "Ang Aking kaharian ay di 
galing sa mundong ito. Kung ang Aking kaharian ay nasa 
mundong ito, nakipaglaban na sana ang Aking mga tauhan 
para hindi Ako madakip ng mga Judio. Pero sa ngayon, ang 
Aking kaharian ay wala dito." 37 Kaya't sinabi sa Kanya ni 
Pilato, "Kung ganoon, Ikaw nga ay isang hari?" Sumagot si 
Jesus, "Ikaw na ang nagsabing hari Ako. Ako ay isinilang 
para dito, at para dito ay dumating Ako sa ibabaw ng mundo: 
upang Ako'y magbigay ng testimoniya sa katotohanan. 
Bawat isang panig sa katotohanan ay nakikinig sa Aking 
tinig." 


Walang Makitang Kasalanan si Pilato 


38 Sinabi sa kanya ni Pilato, "Ano ba ang 
katotohanan?" At pagkasabi nito'y lumabas siyang muli para 
harapin ang mga Judio, at sinabi niya sa kanila, "Wala ako 
sa Kanyang makitang anumang krimen. 39 Pero mayroon 
kayong kaugalian kada pagsapit ng Paskua na dapat akong 
magpalaya ng isang tao para sa inyo. Kaya't gusto niyo ba 
na palayain ko sa inyo ang Hari ng mga Judio?" 40 Kaya't 
sumigaw uli silang lahat sabay sabi, "Hindi ang isang ito, 
kundi si Barabas! Pero si Barabas ay isang mandarambong. 


70 


Ang Koronang Tinik 


1 Kaya't sa puntong iyon ay kinuha ni Pilato si 
Jesus at hinagupit Siya. 2 At ang mga sundalo ay 
gumawa ng koronang tinik, ipinatong sa 
Kanyang ulo, at isang lilang balabal ang kanilang 
ibinalot sa Kanya. 3 At sinabi nila, "Mabuhay ang Hari ng mga 
Judio!" At nagbigay sila sa Kanya ng maraming sampal. 4 
Kaya't muling lumabas si Pilato at sinabi sa kanila, "Tignan 
niyo, dinadala ko Siya palabas sa inyo para malaman niyo 
na wala akong makitang anumang pwedeng ikaso sa Kanya. 
5 Pagkatapos ay dinala niya sa labas si Jesus na nakasuot 
ng koronang tinik at ng lilang balabal, at sinabi niya sa 
kanila, "Tignan niyo yung tao." 6 Kaya't nang makita Siya ng 
mga pinunong pari at ng mga tauhan sumigaw sila, "Ipako 
mo sa krus! Ipako mo sa krus!" Sinabi sa kanila ni Pilato, 
"Kunin niyo Siya at kayo ang magpako sa krus, dahil wala 
akong makitang pagkakamali sa Kanya." 7 Sinagot siya ng 
mga Judio, "Mayroon kaming batas at ayon sa aming batas 
ay dapat Siyang mamatay dahil ginawa Niyang Anak ng 
Diyos ang Kanyang sarili." 


LAN 


Gustong Palayain ni Pilato si Jesus 


8 Kaya't nang marinig ni Pilato ang salitang iyon, lalo 
siyang natakot. 5 At muli siyang pumasok sa loob ng kampo 
at tinanong niya si Jesus, "Taga saan ka ba?" Pero hindi 
nagbigay sa kanya ng sagot ni Jesus. 10 Kaya't sinabi sa 
Kanya ni Pilato, "Hindi Mo ba ko sasagutin? Hindi Mo ba 
alam na may kapangyarihan akong ipako Ka sa krus at may 
kapangyarihan akong palayain Ka?" 11 Sumagot si Jesus, 
"Wala kang anumang kapangyarihan laban sa Akin kung 
hindi ito sa iyo ibinigay mula sa itaas: dahil dito, ang 
nagdala sa Akin sa iyo ang may mas malaking kasalanan." 
12 Mula noon ay naghanap na si Pilato ng paraan na palayain 
Siya. Pero patuloy ang sigawan ng mga Judio sa 
pagsasabing, "Kung palalayain mo iyan, hindi ka kaibigan 


71 


ng Emperador! Sinumang ginagawang hari ang sarili ay 
kumakalaban sa Emperador." 


Ang Politikong Walang Prinsipyo 


13 Kaya't nang marinig ni Pilato ang salitang iyon, 
inakay niya palabas si Jesus at umupo sa ibabaw ng 
Luklukan ng Hukuman, sa ibabaw ng lugar na kung tawagin 
ay, "Nilatag na Bato," pero sa Hebreo ay, "Pedestal". 14 Pero 
iyon ay panahon na para sa paghahanda ng Paskua, at 
halos alas dose na ng tanghali. At sinabi niya sa mga Judio, 
"Pagmasdan niyo, ang hari niyo!" 15 Pero sumigaw sila ng, 
"Dalhin mo na! Dalhin mo na yan! Ipako mo na Siya sa 
krus!" Sinabi sa kanila ni Pilato, "Ipapako ko ba sa krus ang 
hari niyo?" Sumagot ang mga pinunong pari, "Wala kaming 
hari maliban sa Emperador!" 16 Kaya't sa puntong iyon Siya'y 
ipinaubaya na niya sa kanila para ipako sa krus. At kinuha 
na nila si Jesus at dinala. 


Ipinako sa Krus si Jesus 


17 At habang dala-dala ang Kanyang krus, lumakad 
Siya papunta sa kung tawagin ay Lugar ng Bungo na 
tinatawag sa Hebreo na Golgota. 18 Doon nila Siya ipinako 
sa krus at may dalawa pang kasama Niya: ang isa sa kanan 
at ang isa naman ay sa kaliwa, at sa gitna ni/a si Jesus. 19 
At nagsulat rin si Pilato ng pamagat para sa kasong krimen, 
tapos ay ipinaskil niya /to sa tuktok ng krus. At ang 
nakasulat ay: JESUS NA NAZARENO, ANG HARI NG MGA 
JUDIO. 20 Kaya't marami sa mga Judio ang nakabasa sa 
pamagat na ito dahil ang lugar kung saan ipinako si Jesus 
ay malapit /ang sa lungsod at ito'y nakasulat sa Hebreo, sa 
Griego, atsa Latin. 21 Kaya't sinabi ng mga pinunong pari ng 
mga Judio kay Pilato, "Huwag mong isulat, 'ANG HARI NG 
MGA JUDIO' kundi, 'ANG ISANG ITO AY NAGSABING AKO 
ANG HARI NG MGA JUDIO. " 22 Sumagot si Pilato, "Naisulat 
ko na ang naisulat ko." 


72 


Pinagsugalan ang Mamahaling Damit ni Jesus 


23 Kaya't nang ipako ng mga sundalo si Jesus ay 
kinuha nila ang mga damit Niya at pinagparte ang mga ito 
sa apat, isang parte kada sundalo, pati ang Kanyang 
panloob na damit. Pero ang panloob na damit ay walang 
katahi-tahi, hinabi mula sa itaas hanggang sa kabuuan. 24 
Kaya't sinabi nila sa isa't isa, "Huwag nating hatiin ito, sa 
halip ay magpalabunutan na lang tayo para dito upang 
malaman kung kanino ito mapupunta." Para matupad ang 
Kasulatan na nagsasabing, "Pinaghatian nila ang Aking mga 
damit sa kanilang mga sarili at nagpalabunutan sila para sa 
Aking damit." Kaya ito nga talaga ang ginawa ng mga 
sundalo. 


Pinagkatiwala ni Jesus kay Juan ang Kanyang 
Ina 


25 At nakatayo malapit sa krus ni Jesus ang Kanyang 
ina, at ang kapatid na babae ng Kanyang ina, si Maria na 
asawa ni Cleopas, at si Maria na taga Magdala. 26 Kaya't 
nang makita ni Jesus ang ina at ang alagad na malapit sa 
puso Niya na nakatayo sa tabi, sinabi Niya sa Kanyang ina, 
“Ginang, tignan mo, ang iyong anak!" 27 Pagkatapos ay 
sinabi Niya sa alagad, "Tignan mo, ang iyong ina!" At mula 
sa oras na iyon, tinanggap siya nitong alagad sa loob ng 
kanyang sariling tahanan. 28 Pagkatapos nito, nang makita 
ni Jesus na ngayon ay nagawa na Niya ang lahat ng bagay 
para matupad ang Kasulatan, sinabi Niya, "Nauuhaw Ako." 
29 Ngayon, mayroon doong isang lalagyang puno ng suka. 
At nang mapuno nila ng suka ang espongha at makabit sa 
sanga ng hysop, inilagay nila iyon sa bibig Niya. 3o Kaya't 
nang tanggapin ni Jesus ang suka ay sinabi Niya, "Tapos 
na." At pagyuko ng ulo ay ibinigay na Niya ang espiritu. 31 
Kaya't ang mga Judio, para hindi manatili sa ibabaw ng krus 
ang mga katawan sa kalagitnaan ng Araw ng Pamamahinga, 
dahil iyon ay panahon ng paghahanda, (dahil ang Araw ng 
Pamamahingang iyon ay napakahalagang araw) hiniling nila 

73 


kay Pilato na baliin ang kanilang mga binti at alisin na sila. 
32 Kaya't lumapit ang mga sundalo at parehong binali ang 
mga binti ng nauna at yung sa isa pang kasama Niyang 
ipinako sa krus. 


Pagkamatay at Libing ni Jesus 


33 Pero, pagdating sa harap ni Jesus, nang makita 
nilang patay na Siya, ay hindi na nila binali ang Kanyang 
mga binti. 3a Pero sinaksak ng sibat ang Kanyang tagiliran 
ng isa sa mga sundalo at biglang lumabas ang dugo at tubig. 
35 At nagpatotoo ang nakakita at totoo ang kanyang 
testimoniya. Alam Niya rin na totoo ang sinasabi niya, para 
kayo ay maniwala. 36 Dahil nangyari ang mga bagay na ito 
para ang Kasulatan ay matupad, "Walang buto Niya ang 
mababali." 37 At muli, isa pang Kasulatan ang nagsasabi, 
"Pagmamasdan nila ang sinaksak nila." 38 At pagkatapos nito 
ay hiniling kay Pilato ni Jose na taga Arimatea na alagad ni 
Jesus (pero palihim lamang dahil sa takot sa mga Judio) na 
makuha niya ang katawan ni Jesus. At pumayag naman si 
Pilato. Kaya nagpunta siya at kinuha ang katawan ni Jesus. 
39 At dumating rin si Nicodemo (iyong nakipagkita noong 
una kay Jesus nang gabi) na may dalang pabangong gawa 
sa pinaghalong mira at alobera na aabot sa 35 litro. 40 Kaya't 
kinuha nila ang katawan ni Jesus at binalot ito sa mga linong 
tela kasama ng mga pabango ayon sa nakagawiang paraan 
na paglilibing sa mga Judio. 41 Ngayon, sa loob ng lugar 
kung saan Siya ipinako sa krus ay may isang hardin, at sa 
loob ng hardin ay may isang bagong libingan kung saan ay 
wala pang sinumang nailagay. 42 Kaya't doon nila inilagay si 
Jesus dahil sa Paghahanda ng mga Judio, dahil ang libingan 
ay malapit /ang. 


Muling Nabuhay si Jesus 


1 At sa unang araw ng linggo, si Maria na taga 
c7) (NA Magdala ay lumakad ng maaga habang madilim 
pa papunta sa libingan at nakita niya ang bato 


74 


na natanggal mula sa libingan. 2 Kaya't tumakbo siya at 
nagpunta kina Simon Pedro at sa isa pang alagad na malapit 
sa puso ni Jesus. At sinabi niya sa kanila, "Kinuha nila ang 
Panginoon mula sa libingan at di namin alam kung saan nila 
Siya nilagay!" 3 Kaya't umalis si Pedro at yung isa pang 
alagad at nakarating sa libingan. 4 At sabay na nagsitakbo 
ang dalawa, pero mas matulin yung isang alagad kaya 
naiwan niya si Pedro, at nauna itong dumating sa libingan. 
5 At pagsilip ay nakita niyang nakalatag ang mga linong tela 
pero hindi pa siya pumasok. 6 At dumating si Simon Pedro 
kasunod niya at pumasok ito sa loob ng libingan at nakita 
ang mga linong tela na nakalatag, 7 at ang panyong 
nakalagay sa ulo Niya na hindi kasama ng mga linong telang 
nakalatag kundi ay hiwalay na nakabulumbon sa isang tabi. 
8 Kaya't pumasok din yung isang alagad na naunang 
dumating sa libingan. At nakita niya at Siya'y naniwala. s 
Hindi pa kasi nila naiintindihan ang Kasulatan na Siya'y 
dapat na bumangon mula sa mga patay. 


Nagpakita si Jesus sa Unang Pagkakataon 


10o Kaya't bumalik uli ang mga alagad sa kani-kanilang 
tirahan. 11 Pero si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas, 
katabi ng libingan. At habang umiiyak ay sumilip siya sa loob 
ng libingan, 12 at nakita niyang nakaupo ang dalawang 
anghel na nakadamit ng puti, ang isa ay malapit sa ulo at 
ang isa ay malapit sa paa: kung saan inilagay ang katawan 
ni Jesus. 13 At sinabi nila sa kanya, "Iha, bakit ka umiiyak?" 
Sinabi niya sa kanila, "Kinuha po kasi nila ang Panginoon ko, 
at di ko po alam kung saan nila Siya nilagay." 14 At pagkasabi 
nito ay napatingin siya sa likuran at nakita niya si Jesus na 
nakatayo pero hindi niya alam na si Jesus iyon. 15 Sinabi sa 
kanya ni Jesus, "Iha, bakit ka umiiyak? Sinung hinahanap 
mo?" Sa pag-aakala niyang Siya ang hardinero, sinabi niya 
sa Kanya, "Ser, kung kayo po ang nagdala sa Kanya, sabihin 
niyo po sa akin kung saan niyo Siya inilagay at ako na po 
ang magdadala sa Kanya." 16 Sinabi sa kanya ni Jesus, 
"Maria!" Paglingon ay sinabi niya sa Kanya, "Raboni! (ang 

75 


ibig sabihi'y, 'Guro') 17 Sinabihan siya ni Jesus, "Huwag mo 
Akong hawakan dahil hindi pa ako umaakyat papunta sa 
Ama Ko. Pero lumakad ka papunta sa Aking mga kapatid at 
sabihin mo sa kanila, 'Paakyat na Ako papunta sa Ama Ko 
at Ama niyo, at sa Diyos Ko at Diyos niyo. " 


Ang Tagumpay at Kasiyahan ay Inyo 


18 Dumating si Maria na taga Magdala para ibalita sa 
mga alagad na nakita niya ang Panginoon at sinabi Niya ang 
mga bagay na ito sa kanya. 19 Samantala, kinagabihan nang 
araw na iyon, ang unang araw ng linggo, at habang ang 
mga pinto ay naka kandado kung saan nagkatipon ang mga 
alagad dahil sa takot nila sa mga Judio, dumating si Jesus 
at tumayo sa gitna at sinabi sa kanila, "Kapayapaan sa 
inyo!" 20 At pagkasabi nito ay ipinakita Niya sa kanila ang 
mga kamay at ang tagiliran Niya. Kaya't nagdiwang ang 
mga alagad nang makita ang Panginoon. 21 Kaya't sinabing 
muli ni Jesus sa kanila, "Kapayapaan sa inyo. Kung paanong 
ipinadala Ako ng Ama, ipinapadala Ko rin kayo." 22 At 
pagkasabi nito ay hiningahan Niya at sinabihan sila, 
"Tanggapin niyo ang Espiritung Banal. 23 Kaninumang mga 
kasalanan ang inyong patawarin, ang mga ito'y pinatatawad 
para sa kanila, kaninumang kasalanan ang pagkaitan ninyo 
ng kapatawaran, ang mga ito ay pinagkaitan ng 
kapatawaran." 24 Pero si Tomas na alyas "Kambal" na isa sa 
labing-dalawa ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. 


Jesus, Ating Panginoon at Diyos 


25 Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, 
"Nakita namin ang Panginoon!" Pero ang sabi niya sa kanila, 
"Malibang makita ko sa gitna ng mga kamay Niya ang marka 
ng mga pako at malagay ko ang daliri ko papasok sa butas 
ng mga pako, at mailagay ko ang kamay ko sa loob ng 
tagiliran Niya, hinding hindi ako maniniwala!" 26 At matapos 
ang walong araw, ang mga alagad Niya ay nasa loob muli 
at si Tomas ay kasama na nila. Habang ang mga pintuan ay 


76 


nakakandado, dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan. 
At sinabi Niya, "Kapayapaan sa inyo!" 27 Pagkatapos ay 
sinabi Niya kay Tomas, "Ilagay mo dito ang daliri mo at 
tignan mo ang mga kamay Ko. Iunat mo rin ang kamay mo 
at ilagay mo sa loob ng tagiliran Ko. Huwag ka ring maging 
mapag-alinlangan, kundi mapagpaniwala." 28s At sumagot si 
Tomas at sinabi sa Kanya, "Ang Panginoon ko, at ang Diyos 
Ko!" 29 Sinabi sa kanya ni Jesus, "Dahil nakita mo Ako, 
Tomas, ay naniwala ka na. Mapalad ang mga hindi nakakita 
pero naniwala." 30 Sa totoo /ang din, marami pang ibang 
senyales ang ginawa ni Jesus sa harap ng mga alagad Niya 
na di naisulat sa loob ng aklat na ito. 31 Pero naisulat ang 
mga ito para maniwala kayo na si Jesus ang Kristo, ang 
Anak ng Diyos at dahil sa pananalig ay magkaroon kayo ng 
Buhay sa pamamagitan ng pangalan Niya. 


Huwag Balikan ang Nakaraan at Sumunod 


aw -d “Pagkatapos ng mga bagay na ito, ipinakitang 

muli ni Jesus ang Kanyang sarili sa mga alagad 

sa tabing dagat ng Tiberias. At sa ganitong 

paraan Siya nagpakita: 2 Magkakasamang 

nandoon sina Simon Pedro, at Tomas na alyas Kambal, pati 

si Nataniel na taga Cana sa Galilee, at ang mga lalaking 

anak ni Zebedeo, at dalawa pa sa Kanyang mga alagad. 3 

Sinabi sa kanila n/Simon Pedro, "Aalis ako para mangisda." 

Sinabi nila sa kanya, "Tara, sama rin kami sa iyo!" Umalis 

sila at agad na sumakay sa loob ng bangka. Pero wala silang 

nahuli nang gabing iyon. 4 At pagdating na ng umaga, 

tumayo si Jesus sa ibabaw ng pampang, pero hindi nakilala 
ng mga alagad na Siya si Jesus. 


Wala Silang Nahuling Isda 


5s Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Mga tutoy, wala ba 
kayong anumang pagkain?" Sumagot sila sa Kanya, "Wala 
po." 6 At sinabi Niya sa kanila, "Ihagis niyo ang lambat sa 
bandang kanang bahagi ng bangka at makakakita kayo." 


77 


Inihagis nga nila at ngayon ay di na nila ito kayang hilahin 
dahil sa dami ng mga isda. 7 Kaya't ang alagad na iyon na 
malapit sa puso ng Panginoon ay nagsabi kay Pedro, "Ang 
Panginoon yun!" Kaya't nang marinig n/Simon Pedro na ang 
Panginoon yun, nagsuot siya ng pang-itaas na damit (dahil 
siya'y nakahubad) at tumalon siya sa gitna ng dagat. s At 
dumating ang ibang mga alagad sa maliit na bangka dala- 
dala ang lambat ng mga isda. Hindi sila kasi ganun kalayo 
mula sa lupa, kundi humigit kumulang nasa 90 metro. 


Binigyan Sila ni Jesus ng Higit pa sa Kanilang 
Pangangailangan 


9 Kaya't nang makarating sila sa ibabaw ng lupa, 
nakita nilang may nakahandang nagbabagang mga uling na 
may nakapatong na isang isda sa ibabaw at isang tinapay. 
to Sinabi sa kanila ni Jesus, "Magdala kayo mula sa mga 
isdang nahuli niyo ngayon." 11 Umahon si Simon Pedro at 
binatak ang lambat papunta sa lupa na puno ng malalaking 
isda - isang daan atlimampu't tatlo. At kahit napakarami ng 
mga ito ay hindi nasira ang lambat. 12 Sinabi sa kanila ni 
Jesus, "Halikayo't kumain." Pero walang nagtangka sa mga 
alagad na tanungin Siya, "Sino po Kayo?" Alam na nila na 
Siya ang Panginoon. 13 Kaya lumapit si Jesus, sabay kinuha 
Niya ang tinapay at ibinahagi sa kanila, ganoon din sa isda. 
14 Ito na ngayon ang pangatlong beses na nagpakita si Jesus 
sa mga alagad Niya matapos Niyang bumangon mula sa 
mga patay. 


Pag-Ibig: Ang Motibasyon sa Paglilingkod 


15 At nang makakain na sila ay sinabi kay Simon 
Pedro ni Jesus, "Simon Jonas, iniibig mo ba Ako higit sa mga 
ito?" Sinabi nito sa Kanya, "Opo, Panginoon, nakikita Niyo 
po na mahal ko po kayo." Sinabi Niya rito, "Pakainin mo ang 
Aking mga kordero." 16 Sinabi Niyang muli sa kanya sa 
ikalawang pagkakataon, "Simon Jonas, iniibig mo ba Ako?" 
Sinabi niya sa Kanya, "Opo, Panginoon, nakikita Niyo po na 

78 


mahal ko kayo ." Sinabi Niya sa kanya, "Alagaan mo ang 
mga tupa Ko." 17 Sinabi Niya sa kanya sa pangatlong 
pagkakataon, "Simon Jonas, mahal mo ba Ako?" Nasaktan 
na si Pedro dahil tatlong beses na Siyang nagsabi ritong, 
"Mahal mo ba Ko?" At sinabi nito sa Kanya, "Panginoon, 
nakikita Niyo po ang lahat ng bagay. Alam Niyo po na mahal 
ko Kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang mga 
tupa Ko. 18 Totoong-totoo ang sinasabi Ko sa iyo, noong 
ikaw ay bata-bata pa, binibihisan mo ang sarili mo at 
lumalakad ka saan mo man magustuhan. Pero kapag nagka 
edad ka na ay iuunat mo ang mga kamay mo at may ibang 
maglalagay ng damit para sa iyo at magdadala sa iyo sa 
lugar na di mo gustong puntahan." 1s Pero sinabi Niya ito 
bilang (pahiwatig kung anung uri ng kamatayan 
pararangalan nito ang Diyos. At pagkasabi nito ay sinabi 
Niya rito, "Sumunod ka sa Akin." 


Ituon ang Paningin kay Jesus 


20 Pero paglingon ni Pedro ay nakita niya ang alagad na 
malapit sa puso ni Jesus na sumusunod. Ito rin ang humiga 
sa dibdib Niya duon sa hapunan at nagsabing, "Panginoon, 
sino po ba ang magkakanulo sa Inyo?" 21 Pagkakita rito ni 
Pedro ay sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, paano naman 
po siya?" 22 Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gusto Ko siyang 
manatili hanggang sa pagdating Ko, ano naman ito sa iyo? 
Sumunod ka sa Akin." 23 Kaya't kumalat ang salitang ito 
hanggang sa mga kapatiran na ang alagad na ito ay hindi 
mamamatay. Pero hindi sinabi sa kanya ni Jesus na hindi 
siya mamamatay kundi, "Kung gusto Ko siyang manatili 
hanggang sa pagdating Ko, ano naman ito sa iyo?" 24 Ito 
ang alagad na nagpapatotoo patungkol sa mga bagay na ito 
at nagsulat ng mga ito. Alam rin namin na ang patotoo niya 
ay totoo. 25 Pero marami pa ring ibang ginawa si Jesus na 
kung isusulat sila isa-isa, sa palagay ko, ang daigdig mismo 
ay walang paglalagyan sa dami ng mga librong maisusulat. 
Amen. 
--wakas-- 


79 


Personal na Panalangin 


Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong 
dakilang pag-ibig sa akin. Inalay Niyo po ang Inyong buhay 
para sa aking kaligtasan. Ang buhay ko ay mula po sa Inyo 
pati na ang lahat ng mga biyayang tinatamasa ko sa araw- 
araw: pamilya, mga kaibigan, aking hanap -buhay at mga 
ari-arian. Salamat po na Kayo po'y dumating sa lupa upang 
ipakita sa amin ang liwanag ng buhay. Salamat po sa Iyong 
mga Salita na nagdulot sa akin na maunawaan ang 
katotohanan. Salamat po na nais pa Ninyo akong pagpalain 
di lamang sa buhay na ito kundi sa buhay na darating. 
Salamat po na sa kabila ng lahat ng problema ng buhay, ako 
po'y may pag-asa dahil sa Inyong magandang plano sa akin. 
Nais ko pong makilala Kayo at ang inyong plano sa aking 
buhay. Nais ko pong sumunod sa Inyo dahil po Kayo ang 
tunay na Diyos at Tagapagligtas ng aking buhay. Turuan 
Niyo po akong magmahal, manalig at sumunod araw-araw. 
Patawad po, Panginoon sa aking mga pagkakamali. 
Tinatanggap ko po ang Inyong kapatawaran sa aking mga 
kasalanan. Pagpalain Niyo pa po ang aking buhay. Amen. 


Pangwakas na Salita 


Kaibigan, naway napagpala ka sa iyong binasa. Kung 
may kumento ka o katanungan tungkol sa iyong mga nabasa, 
kung nais mo pang makilala ang Panginoong Jesus o di 
kaya'y may iba ka pang personal na katanungan. Huwag 
mahiyang sumulat sa email na ito: 
malayangbiblia@gmail.com o di kaya'y tumawag/mag-text 
sa mga numerong ito: 0917-715-0777, at 0999-996-5100. 
Ang serbisyong ito ay totoo at walang bayad. Pagpalain ka 
ng Diyos! 


80 


Ang Kaharian ng Kalangitan by Ang Malayang Biblia is licensed under 


https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 


Based on a work at https://github.com/openbibles/Malayang-Biblia- 


Translation. 


Permissions beyond the scope of this license may be obtained by 
contacting malayangbiblia@gmail.com 


This work is brought to you by: 


HOUSE 
or CHRIST 
FELLOWSHIP 


Also available on Android Devices just go to: 


https://mysword.info/ 


For more info visit our website at 
https://malayangbiblia.wixsite.com/free 


81 


82 


